Zabura 


BABI NA 1 


1 Albarka tā tabbata ga mutumin da bai bi shawarar 
mugaye ba, Ko ya tsaya a kan hanyar masu zunubi, Ba ya 
zauna a kujerar masu raini. 

2 Amma yana jin dadin shari'ar Ubangiji. Kuma a cikin 
shari'arsa yakan yi ta bimbini dare da rana. 

3 Zai zama kamar itacen da aka dasa a bakin kogunan ruwa, 
Mai ba da 'ya'yan itace a kan kari. Ganyensa kuma ba za ta 
bushe ba; Kuma duk abin da ya yi zai ci nasara. 

4 Mugaye ba haka suke ba, Amma kamar kaikayi ne da 
iska ke kwashewa. 

5 Don haka mugaye ba za su tsaya cikin shari'a ba, Masu 
zunubi kuma ba za su tsaya cikin taron adalai ba. 

6 Yahweh ya san hanyar adalai, amma hanyar mugaye za ta 
lalace. 


BABI NA 2 


1 Me ya sa alummai suka husata, Jama'a kuwa suka yi 
tunanin abin banza? 

2 Sarakunan duniya sun tauye kansu, Masu mulki kuma 
suka yi shawara tare, gāba da Yahweh da zababbensa, suna 
cewa. 

3 Bari mu kakkarye igiyoyinsu, Mu watsar da igiyoyinsu 
daga gare mu. 

4 Wanda yake zaune a sararin sama zai yi dariya, Ubangiji 
zai yi musu ba'a. 

5 Sa'an nan zai yi magana da su da fushinsa, Ya bata musu 
rai da zafin fushinsa. 

6 Duk da haka na nada sarki a Dutsen Sihiyona mai tsarki. 
7 Zan sanar da doka, Ubangiji ya ce mini, Kai ne dana. yau 
na haife ka. 

8 Ka roki ni, zan ba ka al'ummai gado, da iyakar duniya ta 
mallakeka. 

9 Za ku karya su da sandan karfe. Za ku farfashe su kamar 
tukwane. 

10 Yanzu fa, ya ku sarakuna, ku zama masu hikima, Ku 
alkalan duniya! 

11 Ku bauta wa Yahweh da tsoro, Ku yi murna da rawar 
jiki. 

12 Ku sumbaci Dan, don kada ya yi fushi, ku hallaka daga 
hanya, Sa'ad da fushinsa ya yi zafi kadan. Albarka ta 
tabbata ga dukan wadanda suka dogara gare shi. 


BABI NA 3 


1 (Zabura ta Dawuda, sa'ad da ya gudu daga wurin dansa 
Absalom.) Ya Ubangiji, yaya suka kara tsananta mini! 
Wadanda suka tashe ni da yawa suna da yawa. 

2 Akwai da yawa da suke cewa raina, Ba wani taimako 
gare shi a wurin Allah. Selah. 

3 Amma kai, ya Yahweh, kai ne garkuwa gare ni. 
daukakata, da mai daga kaina. 

4 Na yi kira ga Ubangiji da muryata, Ya kuwa ji ni daga 
tsattsarkan dutsensa. Selah. 

5 Na kwanta na yi barci. na farka; gama Ubangiji ya kiyaye 
ni. 

6 Ba zan ji tsoron dubun dubbai, Wadanda suka kewaye ni 
da yaki ba. 


7 Ya Ubangiji, ka tashi! Ka cece ni, ya Allahna: gama ka 
bugi dukan makiyana a kumatu. Ka karya hakoran mugaye. 
8 Ceto na Yahweh ne, Albarkarka ta tabbata ga jama'arka. 
Selah. 


BABI NA 4 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka a Neginot, Zabura ta 
Dawuda.) Ka ji ni sa'ad da na yi kira, ya Elohim na 
adalcina, Ka ba ni girma a lokacin da nake shan wahala. Ka 
ji tausayina, ka ji addu'ata. 

2 Ya ku 'ya'yan mutane, har yaushe za ku mai da daukakata 
ta kunya? Har yaushe za ku so aikin banza, ku nemi haya? 
Selah. 

3 Amma ku sani Ubangiji ya kebe wanda yake na gaskiya, 
Yahweh zai ji sa'ad da na yi kira gare shi. 

4 Ku tsaya a cikin tsoro, kada ku yi zunubi, Ku yi magana 
da naku a kan gadonku, ku yi shiru. Selah. 

5 Ku mika hadayun adalci, Ku dogara ga Yahweh. 

6 Akwai da yawa da suke cewa, Wa zai nuna mana alheri? 
Ya Ubangiji, ka haskaka mana hasken fuskarka. 

7 Ka sa farin ciki a zuciyata, Fiye da lokacin da hatsi da 
ruwan inabinsu suke karuwa. 

8 Zan kwanta da ni da salama, in yi barci, Gama kai kadai, 
Yahweh, ka ba ni lafiya. 


BABI NA 5 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka bisa Nehilot, Zabura ta 
Dawuda.) Ka kasa kunne ga maganata, ya Ubangiji, Ka 
lura da tunani na. 

2 Ka kasa kunne ga muryar kukana, ya sarki, Allahna, 
Gama gare ka zan yi addu'a. 

3 Da safe za ka ji muryata, ya Yahweh! Da safe zan yi 
addu'ata zuwa gare ka, in duba. 

4 Gama kai ba Allah ba ne mai jin dadin mugunta, Ba 
kuwa mugun abu za su zauna tare da kai ba. 

5 Wawaye ba za su tsaya a gabanka ba, Kana kin dukan 
masu aikata mugunta. 

6 Za ka hallaka masu maganar banza, Yahweh zai ki jinin 
mayaudari. 

7 Amma ni, da yawan jinkanka zan shiga gidanka, Da 
tsoronka kuma zan yi sujada ga Haikalinka mai tsarki. 

8 Ka bishe ni, ya Ubangiji, cikin adalcinka, Saboda 
makiyana! Ka daidaita hanyarka a gabana. 

9 Gama babu aminci a bakinsu. Zuciyarsu fajirci ne; 
makogwaronsu kabari budadde ne. Suna lallashi da 
harshensu. 

10 Ka hallaka su, ya Allah! Bari su fadi bisa ga shawararsu; 
Ka kore su da yawan laifofinsu. gama sun tayar maka. 

11 Amma ka sa dukan wadanda suke dogara gare ka su yi 
murna, Ka sa su yi murna har abada, Domin ka kiyaye su, 
Su ma wadanda suke aunar sunanka su yi murna da kai. 

12 Gama kai, Yahweh, za ka sa wa adalai albarka. Da 
alheri za ka kewaye shi kamar garkuwa. 


BABI NA 6 


1 (Zuwa ga babban mawaka a kan Neginot bisa Sheminit, 
Zabura ta Dawuda.) Ya Yahweh, kada ka tsauta mini da 
fushinka, Kada ka hukunta ni da zafin fushinka. 

2 Ka yi mani jinkai, ya Yahweh! gama ni mai rauni ne: ya 
Ubangiji, ka warkar da ni; gama kasusuwana sun baci. 


ZABURA 


3 Raina kuma ya baci kwarai, Amma kai, ya Ubangiji, har 
yaushe? 

4 Ka komo, ya Ubangiji, ka ceci raina, Ka cece ni saboda 
jinkanka. 

5 Gama a cikin mutuwa ba a tunawa da kai, Wa zai gode 
maka a kabari? 

6 Na gaji da nishina. Duk dare na kan shimfida gadona don 
yin iyo; Ina shayar da shimfidata da hawaye. 

7 Idona ya Kare saboda bakin ciki. Ya tsufa saboda dukan 
makiyana. 

8 Ku rabu da ni, dukan ku masu aikata mugunta! gama 
Ubangiji ya ji muryar kukana. 

9 Yahweh ya ji rokona. Ubangiji zai karbi addu'ata. 

10 Ka sa dukan makiyana su ji kunya, su huce kwarai, Su 
koma su ji kunya farat daya. 


BABI NA 7 


1 (Shiggaion na Dawuda, wanda ya raira waka ga Ubangiji, 
a kan maganar Kush Ba Biliyaminu.) Ya Ubangiji Allahna, 
a gare ka nake dogara, Ka cece ni daga dukan masu 
tsananta mini, ka cece ni. 

2 Kada ya yayyage raina kamar zaki, Ya ragargaza shi, Ba 
wanda zai cece ni. 

3 Ya Yahweh Elohimna, idan na yi wannan! idan akwai 
laifi a hannuna; 

4 Idan na saka wa wanda yake amintar da ni mugunta. (I, 
na cece shi wanda ba dalili ba ne makiyina.) 

5 Bari makiyi su tsananta wa raina, su kama shi. I, bari ya 
tattake raina bisa kasa, Ya sa darajara cikin kura. Selah. 

6 Ya Yahweh, ka tashi da fushinka, Ka daga kan ka saboda 
hasalar makiyana, Ka tashe ni ga hukuncin da ka umarta. 

7 Jama'ar jama'a za su kewaye ka, Domin haka ka komo a 
Sama. 

8 Yahweh ne zai hukunta al'ummai, Ya Yahweh, Ka yi 
mini shari'a bisa ga adalcina, da amincina da yake cikina. 

9 Ka sa muguntar mugaye ta kare! amma ka kafa masu 
adalci, gama Allah adalai ne yake gwada zukata da kwazo. 
10 Kāre ni daga wurin Allah ne, Yakan ceci masu zuciyar 
kirki. 

11 Allah ne yake hukunta masu adalci, Allah yana fushi da 
mugaye kowace rana. 

12 Idan bai juya ba, zai sare takobinsa. Ya lankwasa 
bakansa, ya shirya ta. 

13 Ya kuma shirya masa kayan aikin mutuwa. Yakan kafa 
kibansa a kan masu tsanantawa. 

14 Ga shi, yana haihuwa da mugunta, Ya dauki cikinsa 
mugunta, ya haifi Karya. 

15 Ya haka rami, ya fadi a cikin ramin da ya yi. 

16 Muguntarsa za ta koma kan kansa, Mugunnar da ya yi 
za ta sauko a kan nasa. 

17 Zan yabi Yahweh bisa ga adalcinsa, Zan raira yabo ga 
sunan Yahweh Madaukaki. 


BABI NA 8 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka bisa Gittit, Zabura ta 
Dawuda.) Ya Ubangiji Ubangijinmu, girman sunanka a 
dukan duniya! Wanda ya daukaka daukakarka bisa sammai. 
2 Daga bakin jarirai da masu shayarwa ka ba da Karfi 
saboda makiyanka, Don ka datse makiyanka da masu 
daukar fansa. 


3 Sa'ad da na duba sammai, aikin yatsanka, da wata da 
taurari, wadanda ka kebe. 

4 Menene mutum, da za ka tuna da shi? Dan mutum kuma, 
da ka ziyarce shi? 

5 Ka sa shi kasa da mala'iku kadan, Ka sa masa rawanin 
daukaka da daraja. 

6 Ka sa shi ya mallaki ayyukan hannuwanka. Ka sa kome a 
Karkashin kafafunsa. 

7 Dukan tumaki da na shanu, da namomin jeji. 

8 Tsuntsayen sararin sama, da kifayen teku, Da abin da ke 
ratsa ta hanyoyin teku. 

9 Ya Yahweh Ubangijinmu, ina daukaka sunanka a dukan 
duniya! 


BABI NA 9 


l Zan yabe ka da dukan zuciyata, ya Ubangiji. Zan 
bayyana dukan ayyukanka masu banmamaki. 

2 Zan yi murna da farin ciki da kai, Zan raira waka ga 
sunanka, Ya Madaukaki! 

3 Sa'ad da makiyana suka juyo, Za su fādi, su mutu a 
gabanka. 

4 Gama ka kiyaye hakkina da shari'ata. Ka zauna a kursiyin 
kana yin hukunci daidai. 

5 Ka tsauta wa al'ummai, Ka hallaka mugaye, Ka shafe 
sunansu har abada abadin. 

6 Ya ku abokan gaba, halaka ta Kare har abada, Kun lalatar 
da birane. Tunawa da su ya lalace. 

7 Amma Yahweh zai dawwama har abada, Ya shirya 
kursiyinsa domin shari'a. 

8 Zai yi wa duniya shari'a da adalci, Zai yi wa jama'a 
shari'a da gaskiya. 

9 Yahweh zai zama mafaka ga wadanda ake zalunta, 
Mafaka a lokacin wahala. 

10 Wadanda suka san sunanka za su dogara gare ka, Gama 
kai, Yahweh, ba ka yashe masu nemanka ba. 

11 Ku raira wakar yabo ga Yahweh wanda yake zaune a 
Sihiyona, Ku fadi abin da ya yi a cikin jama'a. 

12 Sa'ad da ya yi rokon jini yakan tuna da su, Ba ya manta 
kukan masu tawali'u. 

13 Ka yi mani jinkai, ya Yahweh! Ka yi la'akari da wahalar 
da nake sha daga wadanda suke kina, Ka dauke ni daga 
kofofin mutuwa. 

14 Domin in yi shelar yabonka a kofofin Sihiyona, Zan yi 
murna da cetonka. 

15 Al'ummai sun nutse a cikin ramin da suka yi, A cikin 
tarun da suka buya, Kafafunsu aka kama. 

16 Yahweh sananne ne ta wurin shari'ar da yake zartarwa, 
An kama mugaye cikin aikin hannuwansa. Higgaion. Selah. 
17 Za a mai da mugaye zuwa lahira, Da dukan al'umman 
da suka manta da Allah. 

18 Gama ba kullum za a manta da mabukata ba, Begen 
matalauta kuma ba zai Kare ba har abada. 

19 Ya Ubangiji, ka tashi! Kada mutum ya yi nasara: Bari a 
yi wa al'umma hukunci a gabanka. 

20 Ka sa su ji tsoro, ya Yahweh, Domin al'ummai su san 
kansu mutane ne kawai. Selah. 


BABI NA 10 


1 Me ya sa kake tsaye daga nesa, ya Yahweh? Me ya sa 
kake boye kanka a lokacin wahala? 


ZABURA 


2 Mugaye cikin girmankai yakan tsananta wa matalauta, 
Ka sa a kama su cikin dabarun da suka yi tunani. 

3 Mugaye yakan yi takama da abin da zuciyarsa ke so, 
Yakan sa wa makiyi albarka, Wanda Yahweh ya ki shi. 

4 Mugaye, saboda girmankai na fuskarsa, Ba zai nemi 
Allah ba, Allah ba ya cikin dukan tunaninsa. 

5 Kullum al'amuransa suna da muni. Hukunce-hukuncenka 
sun fi gabansa a gabansa, Dukan makiyansa, yakan kwace 
su. 

6 Ya ce a cikin zuciyarsa, Ba zan ji tsoro ba, Gama ba zan 
taba shan wahala ba. 

7 Bakinsa yana cike da zagi, da zamba, da zamba, A 
karkashin harshensa akwai barna da mugunta. 

8 Yakan zauna a matsuguni na kauyuka, Yana kashe marar 
laifi a asirce, Idonsa a asirce ga matalauta. 

9 Yakan yi kwanto a asirce kamar zaki a cikin kogonsa, 
Yakan yi kwanto ya kama matalauci, Yakan kama 
matalauci, sa'ad da ya jawo shi cikin tarunsa. 

10 Yakan sunkuya, ya kaskantar da kansa, Don kada 
matalauta su fadi da Karfinsa. 


11 Ya ce a zuciyarsa, Allah ya manta, Yakan boye fuskarsa. 


ba zai taba gani ba. 

12 Ya Ubangiji, ka tashi! Ya Allah, ka daga hannunka: 
Kada ka manta da masu tawali'u. 

13 Me ya sa mugaye ke raina Allah? Ya ce a cikin 
zuciyarsa, ba za ka nema ba. 

14 Ka gan shi; Gama kana duban barna da bakin ciki, don 
ka sāka da hannunka. Kai ne mai taimakon marayu. 

15 Ka karya hannun mugaye da mugaye, Ka nemi 
muguntarsa har ba za ka sami kome ba. 

16 Ubangiji Sarki ne har abada abadin, Al'ummai sun 
lalace daga Kasarsa. 

17 Ya Yahweh, ka ji muradin masu tawali'u, Ka shirya 
zuciyarsu, Ka sa kunnenka ka ji. 

18 Domin a hukunta marayu da wadanda ake zalunta, 
Domin kada mutanen duniya su Kara zalunta. 


BABI NA 11 


1 Ga Ubangiji na dogara ga shugaban mawaka, Zaburar da 
Dawuda. 

2 Ga shi, mugaye suna lankwasa bakansu, Suna shirya 
kibiyansu a kan igiya, Don su iya harbin masu gaskiya a 
boye. 

3 Idan aka lalatar da ginshikai, Me adali zai yi? 

4 Yahweh yana cikin tsattsarkan Haikalinsa, kursiyin 
Yahweh a Sama yake, Idonsa suna duban idanunsa, suna 
gwada 'ya'yan mutane. 

5 Yahweh yana gwada adali, amma mugaye da wanda yake 
son zalunci ransa ya ki. 

6 Zai zubo wa mugaye tarkuna, Da wuta da kibiri, Da 
mugayen hadiri. 

7 Yahweh adali yana son adalci. Fuskarsa yana duban 
masu gaskiya. 


BABI NA 12 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka bisa Sheminit, Zabura ta 
Dawuda.) Ka taimake, ya Ubangiji! gama mai tsoron Allah 


ya kare. gama amintattu sun kasa daga cikin 'ya'yan mutane. 


2 Kowa ya yi magana da makwabcinsa, Da leuna masu 
bankyama da zuciya biyu suna fada. 


3 Yahweh zai kawar da dukan lebuna masu bankyama, Da 
harshen da yake fadin abubuwan girmankai. 

4 Wadanda suka ce, Da harshenmu za mu yi nasara; 
lebunanmu namu ne: Wane ne Ubangiji a kanmu? 

5 “Saboda zaluntar matalauta, Saboda nishin matalauta, 
Yanzu zan tashi, ni Ubangiji na fada. Zan kiyaye shi daga 
wanda ya yi masa izgili. 

6 Kalmomin Yahweh kalmomi ne masu tsattsauran ra'ayi, 
Kamar yadda aka gwada azurfa a tanderun kasa, An 
tsarkake sau bakwai. 

7 Ya Yahweh, za ka kiyaye su, Ka kiyaye su daga zamanin 
nan har abada. 

8 Mugaye suna tafiya ta kowane gefe, Sa'ad da aka 
daukaka mugayen mutane. 


BABI NA 13 


1 Har yaushe za ka manta da ni, ya Ubangiji? har abada? 
Har yaushe za ka boye mini fuskarka? 

2 Har yaushe zan yi shawara a raina, Ina bakin ciki kowace 
rana? Har yaushe makiyina za su daukaka a kaina? 

3 Ka duba, ka ji ni, ya Ubangiji Allahna, Ka saukaka 
idanuna, Kada in yi barcin mutuwa. 

4 Kada makiyina ya ce, “Na yi nasara da shi. Wadanda 
suke damuna kuwa suna murna sa'ad da aka motsa ni. 

5 Amma na dogara ga jinkanka. Zuciyata za ta yi murna da 
cetonka. 

6 Zan raira waka ga Yahweh, Domin ya yi mini alheri. 


BABI NA 14 


1 Wawa ya ce a zuciyarsa, “Ba wani Allah. Sun lalace, sun 
aikata ayyuka masu bankyama, Ba wanda yake yin nagarta. 
2 Ubangiji ya dubo daga Sama ya dubi 'yan adam, Ya gani 
ko akwai wanda ya gane, Ya kuma nemi Allah. 

3 Dukansu sun rabu, Dukansu sun kazantu, Ba wani mai 
yin nagarta, ko daya. 

4 Dukan masu aikata mugunta ba su sani ba? Wadanda 
suke cinye mutanena kamar yadda suke cin abinci, Ba su 
kuwa yi kira ga Ubangiji ba. 

5 A can suka tsorata kwarai, Gama Allah yana cikin tsarar 
adalai. 

6 Kun kunyata shawarar matalauta, Domin Yahweh ne 
mafakarsa. 

7 Da ma ceton Isra'ila ya fito daga Sihiyona! Sa'ad da 
Ubangiji ya komar da jama'arsa zaman talala, Yakubu zai 
yi murna, Isra'ila kuma za su yi murna. 


BABI NA 15 


1 Ubangiji, wa zai zauna a alfarwarka? Wa zai zauna a 
tsattsarkan dutsenka? 

2 Wanda yake tafiya daidai, yana aikata adalci, Yana fadin 
gaskiya a zuciyarsa. 

3 Wanda ba ya zagi da harshensa, Ko ya yi wa 
makwabcinsa mugunta, Ba ya zagi makwabcinsa. 

4 Wadanda ake raina mugun a idanunsu. Amma yakan 
girmama masu tsoron Ubangiji. Wanda ya rantse domin 
kansa, kuma bai musanya ba. 

5 Wanda bai ba da kudinsa ga riba ba, Ko kuwa ya karbi 
lada a kan marar laifi. Wanda ya aikata wadannan abubuwa 
ba za a taba taba shi ba har abada. 


ZABURA 


BABI NA 16 


l Ka kiyaye ni, ya Allah, Gama gare ka na dogara. 

2 Ya raina, ka ce wa Yahweh, “Kai ne Ubangijina! 

3 Amma ga tsarkakan da suke cikin duniya, da madaukaki, 
wadanda suke jin dadinsu duka. 

4 Wadanda suke gaggawar bin wani Allah bakin cikinsu za 
su karu, Ba zan mika hadayunsu na sha na jini ba, Ba kuwa 
zan dauki sunayensu a cikin lebunana ba. 

5 Yahweh shine rabo na gadona, da kokona, Kai ne kake 
kiyaye rabona. 

6 Layukan sun fado a kaina a wurare masu dadi. Ee, ina da 
kyakkyawan gado. 

7 Zan yabi Yahweh wanda ya ba ni shawara, Dare kuma na 
koya mani. 

8 Kullum na sa Yahweh a gabana, Da yake yana hannun 
damana, Ba zanji motsin rai ba. 

9 Saboda haka zuciyata ta yi murna, daukakata kuma ta yi 
farin ciki, Jikina kuma zai huta da bege. 

10 Gama ba za ka bar raina a Jahannama ba. Ba za ka bar 
Mai Tsarkinka ya ga barna ba. 

11 Za ka nuna mini hanyar rai, A gabanka akwai farin ciki. 
A hannun damanka akwai jin dadi har abada abadin. 


BABI NA 17 


1 (Addu'ar Dawuda.) Ka kasa kunne ga gaskiya, ya 
Ubangiji, Ka kasa kunne ga kukana, Ka kasa kunne ga 
addu'ata, wadda ba ta fita daga lebuna na yaudara. 

2 Bari hukuncina ya fito daga gabanka. Ka sa idanunka su 
ga abin da yake daidai. 

3 Ka gwada zuciyata; Ka ziyarce ni da dare; Kun gwada ni, 
ba ku sami kome ba. Ina nufin cewa bakina ba zai Ketare 
iyaka ba. 

4 Game da ayyukan mutane, Ta wurin maganar bakinka na 
kiyaye ni daga hanyoyin masu hallakarwa. 

5 Ka rike tafarkun nawa a hanyoyinka, Kada sawuna su 
shude. 

6 Na yi kira gare ka, gama za ka ji ni, ya Allah, Ka kasa 
kunne gare ni, ka ji maganata. 

7 Ka nuna madawwamiyar kaunarka, Ka cece su da hannun 
damanka wadanda suka dogara gare ka Daga wadanda suka 
tasar musu. 

8 Ka kiyaye ni kamar tuffar ido, Ka boye ni a karkashin 
inuwar fikafikanka. 

9 Daga mugaye wadanda suke zalunce ni, Daga makiyana 
masu kisa, wadanda suke kewaye da ni. 

10 Suna cikin kibansu, Da bakinsu suna fadar girmankai. 

11 Yanzu sun kewaye mu cikin sawunmu, Sun sa idanunsu 
sun durkusa kasa. 

12 Kamar zaki mai kwadayin ganimarsa, Kamar dan zaki 
kuma yana boye a asirce. 

13 Ya Yahweh, ka tashi, ka kunyatar da shi, Ka jefar da shi, 
Ka ceci raina daga mugaye, wato takobinka. 

14 Daga mutanen da suke hannunka, ya Ubangiji, daga 
mutanen duniya, Wadanda suke da rabonsu a cikin wannan 
rayuwa, Ka cika cikinsu da boyayyun dukiyarka, Suna cika 
da yara, Suna bar musu sauran dukiyarsu. jarirai. 

15 Amma ni, zan duba fuskarka da adalci, Ina Koshi, sa'ad 
da na farka, da kamanninka. 


BABI NA 18 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Zabura ta Dawuda, bawan 
Ubangiji, wanda ya fada wa Ubangiji kalmomin wannan 
waka a ranar da Ubangiji ya cece shi daga hannun dukan 
abokan gābansa, da na Saul. Ya ce, Zan kaunace ka, ya 
Ubangiji, karfina. 

2 Ubangiji ne dutsena, da kagarana, da cetona. Allahna, 
karfina, wanda zan dogara gareshi; Kagara, da kahon 
cetona, da hasumiyata mai tsayi. 

3 Zan yi kira ga Yahweh wanda ya isa a yabe ni, Zan cece 
ni daga abokan gābana. 

4 Bakin ciki na mutuwa ya kewaye ni, Ruwan ruwa na 
mugaye ya sa ni tsoro. 

5 Makoki na Jahannama sun kewaye ni, Tarkunan mutuwa 
sun hana ni. 

6 A cikin wahalata na yi kira ga Ubangiji, Na yi kira ga 
Allahna, Ya ji muryata daga cikin Haikalinsa, kukana ya 
kai gare shi a kunnensa. 

7 Sai kasa ta girgiza, ta yi rawar jiki. Harsashin duwatsu 
kuma ya girgiza, ya girgiza, Domin ya husata. 

8 Hayaki ya fito daga hancinsa, Wuta kuma daga bakinsa 
tana cinyewa. 

9 Ya sunkuyar da sammai, ya sauko, duhu kuwa yana 
karkashin kafafunsa. 

10 Ya hau bisa kerub, ya tashi, Ya tashi bisa fikafikan iska. 
11 Ya sa duhu ya sa a boye. Wurin da yake kewaye da shi 
akwai ruwaye masu duhu, da gizagizai na sararin sama. 

12 Sa'ad da hasken da yake gabansa ya haskaka girgijensa, 
kankara, da garwashin wuta. 

13 Ubangiji ya yi tsawa a cikin sammai, Madaukaki ya ba 
da muryarsa. kankara da garwashin wuta. 

14 Ya aika da kibansa, ya warwatsa su. Ya harba walkiya, 
ya firgita su. 

15 Sa'an nan aka ga mabubbugan ruwa, An gano harsashin 
ginin duniya, Sa'ad da tsautawarka, ya Yahweh, Sa'ad da 
numfashin hancinka ya yi. 

16 Ya aiko daga sama, ya dauke ni, Ya fisshe ni daga ruwa 
mai yawa. 

17 Ya cece ni daga magabtana masu karfi, Da makiyana, 
Gama sun fi karfina. 

18 A ranar wahalata suka hana ni, Amma Yahweh shi ne 
madogarata. 

19 Ya fisshe ni cikin babban wuri. Ya cece ni, domin yana 
jin dadina. 

20 Yahweh ya saka mini bisa ga adalcina. Ya saka mini 
bisa ga tsarkin hannuwana. 

21 Gama na kiyaye tafarkun Yahweh, Ban rabu da Allahna 
da mugunta ba. 

22 Gama dukan shari'unsa suna gabana, Ban kuwa rabu da 
dokokinsa ba. 

23 Ni ma na yi gaskiya a gabansa, Na kiyaye kaina daga 
muguntata. 

24 Domin haka Yahweh ya saka mini bisa ga adalcina, Da 
tsarkin hannuwana a idanunsa. 

25 Ga masu jinkai za ka nuna kanka mai jinkai. Tare da 
adali, za ka bayyana kanka a tsaye; 

26 Ga mai tsarki za ka bayyana kanka mai tsarki. Kuma ga 
makarkashiya za ka nuna kanka karkatacciyar hanya. 

27 Gama za ka ceci matalauta. amma zai saukar da manyan 
kamannuna. 


ZABURA 


28 Gama za ka haskaka fitilata, Yahweh Elohimna zai 
haskaka duhuna. 

29 Gama ta wurinka na ruga da runduna. Kuma na rantse 
da Allahna na haye bango. 

30 Amma Allah, hanyarsa cikakke ce, Maganar Yahweh 
amintacce ce, Shi ne majibinci ga dukan wadanda suke 
dogara gare shi. 

31 Wanene Allah, banda Yahweh? Ko wane ne dutse, sai 
Allahnmu? 

32 Allah ne yake daure ni da karfi, Ya kuma gyara hanyata. 
33 Ya sa kafafuna su zama kamar kafafun barewa, Ya sa ni 
a kan tuddaina. 

34 Ya koya wa hannuna yaki, Yakan karya bakan karfe da 
hannuna. 

35 Ka ba ni garkuwar cetonka, Da hannun damanka ya rike 
ni, Tawali'inka ya sa ni girma. 

36 Ka fadada tafiyata a karkashina, Ka sa kafafuna ba su 
zame ba. 

37 Na runtumi makiyana, na ci su, Ban kuwa komo ba, sai 
da suka hallaka. 

38 Na yi musu rauni, har suka kasa tashi, Sun fadi a 
karkashin kafafuna. 

39 Gama ka daure ni da Karfi don yin yaki, Ka mallake ni 
wadanda suka tasar mini. 

40 Ka kuma ba ni wuyan makiyana. Domin in hallaka 
masu kina. 

41 Sun yi kuka, amma ba wanda zai cece su, Ga Ubangiji, 
amma bai amsa musu ba. 

42 Sa'an nan na buge su kamar Kurar iska, Na watsar da su 
kamar kura a kan tituna. 

43 Ka cece ni daga husumar jama'a. Ka maishe ni 
shugaban al'ummai, Jama'ar da ban sani ba za su bauta 
mini. 

44 Da zarar sun ji labarina, za su yi mini biyayya, Baki za 
su yi biyayya da ni. 

45 Baki za su shude, Su ji tsoro daga wurarensu. 

46 Ubangiji yana da rai. Albarka ta tabbata ga dutsena; 
Bari Allah na cetona ya daukaka. 

47 Allah ne yake daukar fansa gare ni, Ya mallake mutane 
a karkashina. 

48 Ya cece ni daga makiyana, Ka daukaka ni a kan 


wadanda suke tasar mini, Ka cece ni daga mugayen mutane. 


49 Saboda haka zan gode maka, ya Yahweh, a cikin 
al'ummai, In raira yabo ga sunanka. 

50 Yakan ba da babban ceto ga sarkinsa. Ya kuma nuna 
jinkai ga zababben Dawuda, da zuriyarsa har abada abadin. 


BABI NA 19 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Zabura ta Dawuda.) 
Sammai suna shelar daukakar Allah. sararin sama kuwa 
yana nuna aikin hannunsa. 

2 Yini da yini yakan fadi magana, Dare kuma yakan 
bayyana ilimi. 

3 Ba magana ko harshe inda ba a jin muryarsu. 

4 Layinsu ya Kare ko'ina cikin duniya, Kalmominsu har 
Karshen duniya. A cikinsu ya kafa alfarwa domin rana. 

5 Kamar ango yana fitowa daga dakinsa, Yana murna 
kamar kakkarfan mutum don ya yi tsere. 

6 Fitowarsa daga Karshen sama yake, Yana kewaye da 
iyakarta, Ba abin da yake boye daga zafinta. 


7 Shari'ar Ubangiji cikakkiya ce, tana mai da rai, Shaidar 
Yahweh tabbatacciya ce, tana sa wawakai hikima suke. 

8 Ka'idodin Yahweh daidai ne, suna faranta zuciya, 
Umarnin Ubangiji yana da tsabta, yana haskaka idanu. 

9 Tsoron Yahweh tsattsarka ne, yana dawwama har abada, 
Hukunce-hukuncen Ubangiji gaskiya ne, adalci ne duka. 

10 Fiye da zinariya da aka fi so, Fiye da zinariya mai yawa, 
Sun fi zuma da sakar zuma zaki. 

11 Ta wurinsu kuma aka yi wa bawanka gargadi, A kiyaye 
su kuma akwai sakamako mai yawa. 

12 Wa zai iya gane kurakuransa? Ka tsarkake ni daga 
asirce. 

13 Ka kiyaye bawanka kuma daga zunubin girmankai. 
Kada su mallake ni, sa'an nan zan zama masu gaskiya, in 
kuwa kubuta daga babban laifi. 

14 Bari kalmomin bakina da tunanin zuciyata su zama abin 
kara a gabanka, Ya Yahweh, karfina, mai fansa na. 


BABI NA 20 


1 Ubangiji ya ji ka a ranar wahala! Sunan Allah na Yakubu 
ya kiyaye ku; 

2 Ka aiko muku da taimako daga Wuri Mai Tsarki, Ya 
Karfafa ku daga Sihiyona. 

3 Ka tuna da dukan hadayunka, Ka kari hadayarka ta 
konawa. Selah. 

4 Ka ba ka bisa ga zuciyarka, Ka cika dukan shawararka. 

5 Za mu yi murna da cetonka, Da sunan Allahnmu kuma za 
mu kafa tutocinmu, Yahweh ya cika dukan roke-rokenka. 

6 Yanzu na sani Yahweh ne yake ceton zababbensa. Zai 
saurare shi daga samansa mai tsarki da karfin ceto na 
hannun damansa. 

7 Wadansu suna dogara ga karusai, wadansu kuma da 
dawakai, Amma za mu tuna da sunan Ubangiji Allahnmu. 

8 An rurrushe su sun fadi, Amma mun tashi, mun tsaya a 
tsaye. 

9 Ka ceci, ya Yahweh, Ka sa sarki ya ji mu sa'ad da muka 
yi kira. 


BABI NA 21 


1 Ubangiji zai yi murna da karfinka, ya Ubangiji. Kuma a 
cikin cetonka, yaya zai yi murna kwarai! 

2 Ka ba shi abin da zuciyarsa ke so, Ba ka hana maganar 
lebunsa ba. Selah. 

3 Ka sa masa albarka na alheri, Ka sa masa kambi na 
zinariya tsantsa a kansa. 

4 Ya roke ka rai, Ka kuwa ba shi tsawon kwanaki har 
abada abadin. 

5 Daukakarsa tana da girma cikin cetonka, Ka sa girma da 
girma a gare shi. 

6 Ka sa shi albarka har abada, Ka sa shi farin ciki kwarai 
da fuskarka. 

7 Gama sarki yana dogara ga Yahweh, Ta wurin jinkan 
Madaukaki kuma ba za a girgiza shi ba. 

8 Hannunka zai gano makiyanka duka, Da hannun 
damanka za ya gano makiyanka. 

9 Za ka mai da su kamar tanda a lokacin fushinka, Yahweh 
zai cinye su da fushinsa, Wuta kuwa za ta cinye su. 

10 Za ka lalatar da 'ya'yansu daga duniya, Da zuriyarsu 
daga cikin 'ya'yan mutane. 


ZABURA 


11 Gama sun yi niyyar mugun nufinka, Sun kulla muguwar 
dabara, wadda ba za su iya yi ba. 

12 Don haka za ka sa su juya baya, sa'ad da ka shirya 
kibanka a kan igiyoyinka a fuskarsu. 

13 Ka daukaka, ya Ubangiji, da karfinka, Za mu raira waka, 
Mu yabi ikonka. 


BABI NA 22 


1 (Zuwa ga babban mawaka a kan Ajjelet Shahar, Zabura 
ta Dawuda.) Allahna, Allahna, me ya sa ka yashe ni? Me 
ya sa ka yi nisa da taimakona, da maganar hargitsina? 

2 Ya Allahna, ina kuka da rana, Amma ba ka kasa kunne! 
kuma a cikin dare, kuma ban yi shiru ba. 

3 Amma kai mai tsarki ne, Ya wanda kake zaune a cikin 
yabon Isra'ila. 

4 Kakanninmu sun dogara gare ka, Sun dogara, ka kuwa 
cece su. 

5 Sun yi kuka gare ka, suka cece su, Sun dogara gare ka, ba 
su kuwa ji kunya ba. 

6 Amma ni tsutsa ce, ba mutum ba. abin zargi ga mutane, 
da raina ga mutane. 

7 Duk wadanda suka gan ni suna yi mini ba'a, Suna harba 
lebe, suna girgiza kai, suna cewa. 

8 Ya dogara ga Yahweh zai cece shi, Bari ya cece shi, 
Gama yana jin dadinsa. 

9 Amma kai ne ka fisshe ni daga cikin mahaifa, Ka sa ni 
bege Sa'ad da nake cikin kirjin mahaifiyata. 

10 Tun daga cikin mahaifana aka jefa ni a kanka, Kai ne 
Allahna tun daga cikin mahaifiyata. 

11 Kada ku yi nisa da ni; gama wahala ta kusa; domin babu 
mai taimako. 

12 Bijimai da yawa sun kewaye ni, Karfafan bijimai na 
Bashan sun kewaye ni. 

13 Sun buge ni da bakunansu, Kamar zaki mai ruri da ruri. 
14 An zubo ni kamar ruwa, Duk kasusuwana kuma sun 
shude. Ya narke a tsakiyar hanjina. 

15 Karfina ya bushe kamar tukwane. Harshena kuma ya 
manne da mukamukina; Ka kai ni cikin turbayar mutuwa. 
16 Gama karnuka sun kewaye ni, Jama'ar mugaye sun 
kewaye ni, Sun soki hannuwana da kafafuna. 

17 Ina iya fada wa dukan kasusuwana, Su duba, suna 
kallona. 

18 Sun raba tufafina a cikinsu, Suka jefa kuri'a a kan rigata. 
19 Amma kada ka yi nisa da ni, ya Yahweh, ya Ubangiji, 
ka yi gaggawar taimake ni. 

20 Ka ceci raina daga takobi. masoyina daga ikon kare. 

21 Ka cece ni daga bakin zaki, Gama ka ji ni daga 
zankayen ci. 

22 Zan bayyana sunanka ga 'yan'uwana, A cikin taron 
jama'a zan yabe ka. 

23 Ku masu tsoron Yahweh, ku yabe shi! Ku dukan zuriyar 
Yakubu, ku daukaka shi; Ku ji tsoronsa, ku dukan zuriyar 
Isra'ila. 

24 Gama bai raina ba, bai kuma ki wahalar wadanda ake 
shan wahala ba. Bai boye fuskarsa daga gare shi ba. Amma 
da ya yi kuka gare shi, ya ji. 

25 Yabona zai tabbata gare ka A cikin babban taron jama'a, 
Zan cika wa'adina a gaban masu tsoronsa. 

26 Masu tawali'u za su ci su Koshi, Za su yabi Yahweh 
wadanda suke nemansa, Zuciyarku za ta rayu har abada. 


27 Dukan iyakar duniya za su tuna, su juyo ga Ubangiji, 
Dukan al'ummai kuma za su yi sujada a gabanka. 

28 Gama mulki na Yahweh ne, Shi ne mai mulkin 
al'ummai. 

29 Dukan masu kiba a duniya za su ci su yi sujada, Dukan 
wadanda suka gangara zuwa turbaya za su rusuna a 
gabansa, Ba wanda zai iya raya ransa. 

30 Wani iri zai bauta masa. Za a lissafta ta ga Ubangiji har 
tsara. 

31 Za su zo su fada wa jama'ar da za a haifa cewa ya yi 
adalcinsa. 


BABI NA 23 


1 Ubangiji makiyayina ne. Ba zan so ba. 

2 Ya sa ni in kwanta a cikin korayen makiyaya, Ya bishe ni 
a bakin ruwa mai sanyi. 

3 Yakan maido da raina, Ya bishe ni cikin hanyoyin adalci 
saboda sunansa. 

4 Ko da yake na bi ta kwarin inuwar mutuwa, Ba zan ji 
tsoron mugunta ba, Gama kana tare da ni. sandarka da 
sandarka suna ta'azantar da ni. 

5 Ka shirya mini tebura a gaban makiyana, Ka shafe kaina 
da mai. kofina ya kare. 

6 Hakika, alheri da jinkai za su bi ni dukan kwanakin raina, 
Zan zauna a Haikalin Ubangiji har abada. 


BABI NA 24 


1 Duniya da dukanta na Ubangiji ne. duniya, da wadanda 
suke zaune a cikinta. 

2 Gama ya kafa ta a bisa bakuna, Ya kafa ta bisa rigyawa. 

3 Wa zai haura zuwa dutsen Yahweh? Wa zai tsaya a 
wurinsa mai tsarki? 

4 Wanda yake da tsarkakakkiyar hannuwa, da zuciya mai 
tsarki. Wanda bai daukaka ransa zuwa ga banza ba, bai 
kuwa rantse da yaudara ba. 

5 Zai sami albarka daga wurin Yahweh, Adalci kuma daga 
wurin Allah Mai Cetonsa. 

6 Wannan ita ce tsarar masu nemansa, Masu neman 
fuskarka, ya Yakubu. Selah. 

7 Ku daga kanku, ya ku kofofin! Kuma a daga ku, ku 
kofofi madawwami. Sarkin daukaka kuwa zai shigo. 

8 Wanene wannan Sarkin daukaka? Ubangiji mai Karfi ne 
mai karfi, Yahweh mai Karfi a yaki. 

9 Ku daga kanku, ya ku kofofin! Har ma ku daga su, ku 
kofofin madawwamin. Sarkin daukaka kuwa zai shigo. 

10 Wanene wannan Sarkin daukaka? Ubangiji Mai 
Runduna, shi ne Sarkin daukaka. Selah. 


BABI NA 25 


1 (Zabura ta Dawuda) zuwa gare ka, ya Yahweh, na 
daukaka raina. 

2 Ya Allahna, na dogara gare ka, Kada in ji kunya, Kada 
makiyana su yi nasara a kaina. 

3 Wadanda suke jiranka kada su ji kunya, Wadanda suke 
yin laifi ba dalili su ji kunya. 

4 Ya Yahweh, ka nuna mini al'amuranka! Ka koya mini 
hanyoyinka. 

5 Ka bishe ni cikin gaskiyarka, ka koya mini, Gama kai ne 
Allah na ceto. Kai nake jira dukan yini. 


ZABURA 


6 Ya Yahweh, ka tuna da jinkanka da madawwamiyar 
kaunarka. Gama sun kasance na farko. 
7 Kada ka tuna da zunubai na kuruciyata, Ko laifofina, 


Saboda madawwamiyar kaunarka ka tuna da ni, ya Yahweh. 


8 Yahweh nagari ne, adali, Shi ya sa zai koya wa masu 
zunubi a hanya. 

9 Yakan bi da masu tawali'u cikin shari'a, Ya kuma koya 
wa masu tawali'u hanyarsa. 

10 Dukan hanyoyin Yahweh jinkai ne da aminci ga 
wadanda suke kiyaye alkawarinsa da umarnansa. 

11 Saboda sunanka, ya Yahweh, ka gafarta mini 
muguntana. domin yana da girma. 

12 Wane mutum ne wanda yake tsoron Yahweh? Zai koya 
masa yadda zai zaba. 

13 Ransa zai zauna lafiya. Zuriyarsa kuma za su gāji 
duniya. 

14 Asirin Yahweh yana tare da masu tsoronsa. Zai nuna 
musu alkawarinsa. 

15 Kullum idanuna suna kallon Yahweh. Gama zai fizge 
kafafuna daga cikin tarun. 

16 Ka juyo wurina, ka ji tausayina. Gama na zama kufai, 
na sha wahala. 

17 Wahalolin zuciyata sun karu, Ka fitar da ni daga 
wahalata. 

18 Ku dubi wahalata da azabata. Ka gafarta mini zunubaina 
duka. 

19 Ku dubi makiyana! domin suna da yawa; Kuma sun ki 
ni da mugun Kkiyayya. 

20 Ka kiyaye raina, ka cece ni, Kada ka bar ni inji kunya. 
Gama na dogara gare ka. 

21 Bari aminci da gaskiya su kiyaye ni. gama ina jiranka. 
22 Ya Allah, ka fanshi Isra'ila daga dukan wahalarsa. 


BABI NA 26 


1 Ya Ubangiji, ka hukunta ni! Gama na yi tafiya cikin 
amincita: Na dogara ga Ubangiji kuma; don haka ba zan 
zame ba. 

2 Ka gwada ni, ya Yahweh, ka gwada ni! gwada raina da 
zuciyata. 

3 Gama madawwamiyar kaunarka tana gaban idona, Na yi 
tafiya cikin gaskiyarka. 

4 Ban zauna da mutanen banza ba, Ba kuma zan shiga tare 
da 'yan iska ba. 

5 Na Ki taron masu mugunta. kuma ba zai zauna tare da 
mugaye ba. 

6 Zan wanke hannuwana da rashin laifi, Zan kewaye 
bagadenka, ya Yahweh. 

7 Domin in yi shela da muryar godiya, In kuma ba da 
labarin dukan ayyukanka masu banmamaki. 

8 Ya Yahweh, na kaunaci mazaunin gidanka, Da wurin da 
darajarka take zaune. 

9 Kada ka tara raina da masu zunubi, Kada kuma ka tara 
raina da masu jini. 

10 Wadanda suke da barna a hannunsu, Hannun damansu 
kuma cike suke da cin hanci. 

11 Amma ni, zan yi tafiya cikin amincita, Ka fanshe ni, ka 
yi mani jinkai. 

12 Kafata tana tsaye a wuri mai ma'ana, A cikin taron 
jama'a zan yabi Yahweh. 


BABI NA 27 


1 Ubangiji ne haskena da cetona. wa zan ji tsoro? Ubangiji 
ne karfin raina; Wa zan ji tsoro? 

2 Sa'ad da mugaye, abokan gabana da makiyana, suka zo 
mini don su cinye naman jikina, Suka yi tuntube, suka fadi. 
3 Ko da yake runduna sun kafa sansani su yi yaki da ni, 
zuciyata ba za ta ji tsoro ba, Ko da yake yaki ya tashi gāba 
da ni, Zan amince da wannan. 

4 Abu daya na roki Ubangiji, Shi ne zan nema. Domin in 
zauna a Haikalin Ubangiji dukan kwanakin raina, In ga 
darajar Ubangiji, in kuma yi tambaya a Haikalinsa. 

5 Gama a lokacin wahala zai boye ni a cikin rumfarsa, Zai 
boye ni a asirce na alfarwarsa. zai dora ni a kan dutse. 

6 Yanzu kuwa kaina zai daukaka bisa makiyana da suke 
kewaye da ni. Zan raira waka, i, zan raira yabo ga Ubangiji. 
7 Ya Yahweh, ka ji sa'ad da nake kuka da muryata, Ka ji 
tausayina, ka amsa mini. 

8 Sa'ad da ka ce, ku nemi fuskata. zuciyata ta ce maka, 
fuskarka, Yahweh, zan nema. 

9 Kada ka boye fuskarka nesa da ni. Kada ka rabu da 
bawanka da fushi: Kai ne kake taimakona; Kada ka rabu da 
ni, kada ka yashe ni, ya Allah na ceto. 

10 Sa'ad da mahaifina da mahaifiyata suka rabu da ni, 
Yahweh zai dauke ni. 

11 Ya Ubangiji, ka koya mini hanyarka, Ka bishe ni a 
hanya madaidaiciya, Saboda makiyana. 

12 Kada ka bashe ni ga nufin makiyana, Gama mashaidan 
Karya sun taso gaba da ni. 

13 Da na gaji, Da ban gaskata In ga alherin Ubangiji A 
Kasar masu rai ba. 

14 Ka jira Yahweh, ka yi karfin hali, zai Karfafa zuciyarka, 
Ina ce wa Yahweh! 


BABI NA 28 


1 (Zabura ta Dawuda) Zan yi kuka gare ka, ya Ubangiji 
dutsena! Kada ka yi mini shiru. 

2 Ka ji muryar roke-rokena, Sa'ad da na yi kuka gare ka, 
Sa'ad da na daga hannuwana zuwa ga tsattsarka. 

3 Kada ka kore ni tare da mugaye, Da masu aikata mugunta, 
Wadanda suke yi wa makwabtansu magana salama, Amma 
mugunta tana cikin zukatansu. 

4 Ka ba su bisa ga ayyukansu, da mugayen ayyukansu, Ka 
ba su bisa ga aikin hannuwansu. Ka mayar musu da 
hamadarsu. 

5 Domin ba su kula da ayyukan Yahweh, Ko aikin 
hannuwansa ba, Shi ne zai hallaka su, ba kuwa zai gina su 
ba. 

6 Yabo ya tabbata ga Yahweh, Domin ya ji muryar roke- 
rokena. 

7 Yahweh ne karfina da garkuwata. Zuciyata ta dogara gare 
shi, aka taimake ni: Saboda haka zuciyata ta yi murna 
kwarai. Da wakara zan yabe shi. 

8 Yahweh ne karfinsu, Shi ne magabtan ceton zababbensa. 
9 Ka ceci jama'arka, ka albarkaci gadonka, Ka ciyar da su, 
ka daukaka su har abada. 


BABI NA 29 


1 (Zabura ta Dawuda.) Ku ba Ubangiji, ku madaukaki, Ku 
ba Yahweh girma da karfi! 


ZABURA 


2 Ku yabi Yahweh daukakar sunansa. Ku bauta wa 
Ubangiji da kyawun tsarki. 

3 Muryar Yahweh tana bisa ruwaye, Elohim Madaukaki ya 
yi tsawa, Yahweh yana bisa ruwaye masu yawa. 

4 Muryar Yahweh tana da karfi. Muryar Ubangiji tana cike 
da daukaka. 

5 Muryar Yahweh tana karya itatuwan al'ul. I, Ubangiji ya 
karya itacen al'ul na Lebanon. 

6 Ya sa su su yi tsalle kamar maraki. Lebanon da Sirion 
kamar matashin unicorn. 

7 Muryar Ubangiji tana raba harshen wuta. 

8 Muryar Yahweh tana girgiza jeji. Ubangiji ya girgiza 
jejin Kadesh. 

9 Muryar Yahweh takan sa barewa su yi makiyi, Yakan 
tona dazuzzuka, A cikin haikalinsa kuma yakan fadi 
darajarsa. 

10 Yahweh yana zaune bisa rigyawa. I, Ubangiji yana 
zaune Sarki har abada. 

11 Yahweh zai ba jama'arsa Karfi. Ubangiji zai albarkaci 
mutanensa da salama. 


BABI NA 30 


1 (Zabura da Waka a kebewar gidan Dawuda.) Zan yabe ka, 
ya Yahweh! Gama ka dauke ni, Ba ka sa makiyana su yi 
murna da ni ba. 

2 Ya Yahweh Elohimna, na yi kira gare ka, ka kuwa 
warkar da ni. 

3 Ya Yahweh, ka fisshe ni daga kabari, Ka kiyaye ni, Kada 
in gangara cikin rami. 

4 Ku raira waka ga Ubangiji, ku tsarkakansa, Ku yi godiya 
saboda tunawa da tsarkinsa. 

5 Gama fushinsa ba ya dauwama. A cikin tagomashinsa rai 
ne: Kuka iya jurewa dare, amma farin ciki ya zo da safe. 

6 A cikin wadatata kuma na ce, Ba zan taba jin motsin rai 
ba. 

7 Ya Ubangiji, saboda jin dadinka ka sa dutsena ya tsaya, 
Ka boye fuskarka, na kuwa firgita. 

8 Na yi kira gare ka, ya Ubangiji! Na yi roko ga Ubangiji. 

9 Wace riba ke cikin jinina, Sa'ad da na gangara cikin rami? 
Ko kura ta yaba maka? zai bayyana gaskiyarka? 

10 Ka ji, ya Yahweh, ka yi mani jinkai, Yahweh, ka zama 
mataimaki na. 

11 Ka mai da makoki na ta zama rawa, Ka tube 
tsummokina, Ka daure ni da murna. 

12 Domin daukakata ta raira maka waka, Kada ka yi shiru. 
Ya Ubangiji Allahna, Zan gode maka har abada abadin. 


BABI NA 31 


1 A gare ka, ya Yahweh, na dogara gare ka. Kada in ji 
kunya har abada: Ka cece ni cikin adalcinka. 

2 Ka kasa kunne gare ni. Ka cece ni da sauri: Ka zama 
babban dutsena, Ka zama gidan kagara don ka cece ni. 

3 Gama kai ne dutsena da kagarana. Saboda haka, saboda 
sunanka ka bishe ni, ka shiryar da ni. 

4 Ka fizge ni daga cikin tarun da suka kulla mini a asirce, 
Gama kai ne karfina. 

5 A hannunka na ba da ruhuna, Ka fanshe ni, ya Yahweh 
Elohim na gaskiya. 

6 Na ki wadanda suke kallon abin banza, Amma ina dogara 
ga Yahweh. 


7 Zan yi murna in yi murna da jinkanka, Gama ka ga 
wahalata. Ka san raina cikin wahala; 

8 Ba ka kulle ni a hannun abokan gāba ba, Ka sa kafafuna 
cikin babban daki. 

9 Ka yi mani jinkai, ya Yahweh, Gama ina cikin wahala, 
Idona ya Kare da bakin ciki, Raina da cikina. 

10 Gama raina ya kare da bakin ciki, shekaruna kuma da 
nishi, Karfafana ya Kare saboda muguntata, kasusuwana 
sun kare. 

11 Na zama abin zargi ga dukan makiyana, Amma 
musamman ga makwabtana, Na zama abin tsoro ga 
abokana, Wadanda suka gan ni a waje suna gudu daga gare 
ni. 

12 An manta da ni kamar mataccen mutum, Ina kuma zama 
kamar karyayyen tukunya. 

13 Gama na ji bakar magana da mutane da yawa suke yi, 
tsoro yana ta ko'ina, Sa'ad da suka yi shawara a kaina, Suka 
yi niyya su kashe ni. 

14 Amma na dogara gare ka, ya Yahweh, Na ce, Kai ne 
Allahna. 

15 Zamana yana hannunka, Ka cece ni daga hannun 
abokan gābana, da masu tsananta mini. 

16 Ka sa fuskarka ta haskaka bawanka, Ka cece ni saboda 
jinkanka. 

17 Ya Yahweh, kada ka bar ni in ji kunya. Gama na yi kira 
gare ka: Bari mugaye su ji kunya, kuma bari su yi shiru a 
cikin kabari. 

18 Bari a rufe bakin makaryaci. Wadanda suke fadar 
abubuwa masu bankyama da girmankai ga masu adalci. 

19 Alherinka mai girma ne, Wadanda ka tanadar wa masu 
tsoronka! Abin da ka yi wa wadanda suka dogara gare ka a 
gaban 'ya'yan mutane! 

20 Za ka boye su a cikin sirrin gabanka daga girmankai na 
mutum, Ka kiyaye su a asirce a cikin alfarwa daga jayayyar 
harsuna. 

21 Yabo ya tabbata ga Yahweh, gama ya nuna mini 
alherinsa mai ban al'ajabi A birni mai Karfi. 

22 Gama da gaggawa na ce, “An datse ni daga idanunka, 
Duk da haka ka ji muryar roke-rokena sa'ad da na yi kuka 
gare ka. 

23 Ku kaunaci Yahweh, ku dukan tsarkakansa, Gama 
Yahweh yana kiyaye masu aminci, Yakan saka wa masu 
girmankai da yawa. 

24 Ku yi karfin hali, ya Karfafa zuciyarku, Dukanku da 
kuke dogara ga Ubangiji. 


BABI NA 32 


1 Albarka ta tabbata ga wanda aka gafarta masa laifofinsa, 
An rufe zunubansa. 

2 Albarka tā tabbata ga mutumin da Ubangiji bai lissafta 
mugunta a kansa ba, Wanda ba ruhinsa ba. 

3 Sa'ad da na yi shiru, kasusuwana sun tsufa, Saboda kugun 
da nake yi dukan yini. 

4 Gama dare da rana hannunka ya yi nauyi a kaina, 
Danshina ya zama fari na rani. Selah. 

5 Na sanar da kai zunubina, Ban boye laifina ba. Na ce, 
'Zan fada wa Ubangiji laifofina. Ka gafarta zunubina. Selah. 
6 Domin haka kowane mai ibada zai yi addu'a gare ka a 
lokacin da za a same ka. 

7 Kai ne mafakata; Za ka kiyaye ni daga wahala; Za ka 
kewaye ni da wakokin ceto. Selah. 


ZABURA 


8 Zan koya maka, in koya maka hanyar da za ka bi, Zan 
bishe ka da idona. 

9 Kada ku zama kamar doki, ko alfadari, Wadanda ba su da 
fahimi. 

10 Mugaye suna bakin ciki da yawa, Amma wanda ya 
dogara ga Yahweh, jinkai zai kewaye shi. 

11 Ku yi murna da Yahweh, ku yi murna, ku adalai, Ku yi 
murna da farin ciki, dukan ku masu aminci a zuciya. 


BABI NA 33 


1 Ku yi murna da Yahweh, ku adalai, Gama yabo ya dace 
ga adalai! 

2 Ku yabi Yahweh da garaya, Ku raira masa waka da 
garaya, da kayan kirtani goma. 

3 Ku raira masa sabuwar waka. wasa da fasaha tare da Kara 
mai karfi. 

4 Gama maganar Yahweh daidai ce. Kuma dukan 
ayyukansa ana yin su da gaskiya. 

5 Yana son adalci da adalci, Duniya cike take da nagartar 
Ubangiji. 

6 Ta wurin maganar Yahweh aka yi sammai. Kuma dukan 
rundunarsu da numfashin bakinsa. 

7 Yakan tattaro ruwayen teku wuri daya kamar tsibi, Yakan 
tanadi zurfin cikin dakunan ajiya. 

8 Bari dukan duniya su ji tsoron Yahweh, Bari dukan 
mazaunan duniya su ji tsoronsa. 

9 Gama ya yi magana, kuma ya faru. Ya yi umarni, kuma 
ta tsaya da karfi. 

10 Yahweh ya kawar da shawarar al'ummai, Yakan kawar 
da tunanin al'ummai. 

11 Shawarar Yahweh ta tabbata har abada, Tunanin 
zuciyarsa har abada abadin. 

12 Albarka ta tabbata ga al'ummar da Yahweh ne 
Elohimnta. da mutanen da ya zaba domin nasa gādo. 

13 Ubangiji ya duba daga sama. Ya ga dukan 'ya'yan 
mutane. 

14 Daga wurin zamansa yakan dubi dukan mazaunan 
duniya. 


15 Yanã daidaita zukãtansu. Yana lura da dukan ayyukansu. 


16 Ba sarki da yawan runduna ya cece su, Ba a iya ceton 
wani babban mutum da Karfi. 

17 Doki banza ne don samun aminci, Ba kuwa zai ceci 
kowa da karfinsa mai yawa ba. 

18 Ga shi, Yahweh yana kan wadanda suke tsoronsa, Da 
wadanda suke dogara ga jinkansa. 

19 Domin su ceci ransu daga mutuwa, Da kuma rayar da su 
cikin yunwa. 

20 Ranmu yana jiran Yahweh, Shi ne taimakonmu da 
garkuwarmu. 

21 Gama zuciyarmu za ta yi murna da shi, Domin mun 
dogara ga sunansa mai tsarki. 

22 Ya Yahweh, ka sa madawwamiyar Kaunarka ta tabbata a 
gare mu, Kamar yadda muke sa zuciya gare ka. 


BABI NA 34 


1 (Zabura ta Dawuda, sa'ad da Abimelek ya sake halinsa, 
wanda ya kore shi, ya tafi.) Zan yabi Ubangiji kullum, 
Yabonsa kuma za su kasance a bakina kullayaumin. 

2 Raina za ta yi fahariya da Yahweh, Masu tawali'u za su ji 
ta, su yi murna. 


3 Ku daukaka Yahweh tare da ni, Bari mu daukaka sunansa 
tare. 

4 Na nemi Yahweh, ya kuwa ji ni, ya cece ni daga dukan 
tsorota. 

5 Suka dube shi, suka haskaka, Fuskõkinsu kuwa ba su ji 
kunya ba. 

6 Wannan matalauci ya yi kuka, Yahweh kuwa ya ji shi, 
Ya cece shi daga dukan wahalarsa. 

7 Mala'ikan Yahweh ya kafa sansani kewaye da wadanda 
suke tsoronsa, Ya cece su. 

8 Ku dandana, ku ga Ubangiji nagari ne, Mai albarka ne 
wanda ya dogara gare shi. 

9 Ku ji tsoron Yahweh, ku tsarkakansa, Gama ba abin da 
za a ce ga masu tsoronsa! 

10 Zakoki sun yi rashin Karfi, suna jin yunwa, Amma 
wadanda suke neman Yahweh ba za su rasa kome ba. 

11 Ku zo, ku yara, ku kasa kunne gare ni, Zan koya muku 
tsoron Ubangiji. 

12 Wane mutum ne wanda yake sha'awar rai, Yana kaunar 
kwanaki masu yawa, Don ya ga abin alheri? 

13 Ka kiyaye harshenka daga mugunta, Ka kiyaye 
lebunanka daga yin zamba. 

14 Ka rabu da mugunta, ka aikata nagarta. ku nemi zaman 
lafiya, ku bi ta. 

15 Idanun Yahweh suna bisa adalai, Kunnuwansa kuma a 
bude suke ga kukansu. 

16 Yahweh yana gāba da masu aikata mugunta, Don ya 
datse tunawa da su daga duniya. 

17 Adalai suka yi kuka, Yahweh kuwa ya ji, Ya cece su 
daga dukan wahalarsu. 

18 Yahweh yana kusa da wadanda suka karai. Yakan ceci 
wadanda suke cikin ruhin ruhinsu. 

19 Wahalolin adalai suna da yawa, Amma Yahweh ya cece 
shi daga dukansu. 

20 Yakan kiyaye kasusuwansa duka, Ba ko daya da ya 
karye. 

21 Mugunta za ta kashe mugaye, Wadanda suke kin adalai 
kuma za su zama kufai. 

22 Yahweh yakan fanshi ran bayinsa, Ba wanda ya dogara 
gare shi da zai zama kufai. 


BABI NA 35 


1 Ya Ubangiji, ka yi shari'a da wadanda suke fada da ni, Ka 
yi yaki da wadanda suke yaki da ni. 

2 Ka dauki garkuwa da garkuwoyi, Ka tashi don taimakona. 
3 Ka zaro mashi, Ka hana masu tsananta mini hanya, Ka ce 
wa raina, “Ni ne cetonka. 

4 Ka sa wadanda suke neman raina su kunyata, Su kunyata, 
Wadanda suke kulla muguntata su koma baya, su rude. 

5 Bari su zama kamar kaikayi a gaban iska, Mala'ikan 
Yahweh kuwa ya kore su. 

6 Ka sa hanyarsu ta yi duhu, ta yi zali, Mala'ikan Yahweh 
ya tsananta musu. 

7 Domin ba dalili sun boye mini tarunsu a cikin rami, 
Wadanda suka haka wa raina ba dalili. 

8 Bari halaka ta auko masa ba da saninsa ba. Bari tarun da 
ya boye ya kama kansa. 

9 Raina zai yi murna saboda Yahweh, Zai yi murna da 
cetonsa. 


ZABURA 


10 Duk kasusuwana za su ce, “Ubangiji, wane ne kamarka, 
wanda yake ceci matalauci daga wanda ya fi karfinsa, Da 
matalauci da matalauci daga wanda ya washe shi? 

11 Shaidu na karya sun tashi. Suka dora mini abubuwan da 
ban sani ba. 

12 Sun saka mini da mugunta da nagarta, Don bata mini rai. 
13 Amma ni, sa'ad da suke rashin lafiya, tufafina na sa 
tufafin makoki, Na kaskantar da raina da azumi. Addu'ata 
kuwa ta koma cikin kirjina. 

14 Na dauki kaina kamar abokina ne ko dan'uwana, Na yi 
ruku'u da Karfi, Kamar wanda yake makoki domin 
mahaifiyarsa. 

15 Amma a cikin wahalata suka yi murna, Suka taru, 
Wadansu makiyan sun taru a kaina, Ban kuwa sani ba. 
Suka tsaga ni, ba su daina ba. 

16 Da munafukai masu ba'a a cikin liyafa, Suna cizon 
hakora a kaina. 

17 Ya Ubangiji, har yaushe za ka duba? Ka ceci raina daga 
halakarsu, masoyina daga zakoki. 

18 Zan gode maka a cikin babban taron jama'a, Zan yabe 
ka a cikin babban taron jama'a. 

19 Kada makiyana su yi farin ciki da ni, Kada kuma su 
kyale wadanda suke kina ba dalili. 

20 Gama ba sa maganar salama, Amma suna kulla makirci 
a kan wadanda suke natsuwa a Kasar. 

21 Suka bude bakinsu a kaina, Suka ce, “A, a, idonmu ya 
ga haka. 

22 Ya Yahweh, ka ga wannan, Kada ka yi shiru, ya 
Ubangiji, kada ka yi nisa da ni. 

23 Ka ta da kanka, ka farka ga shari'ata, Allahna da 
Ubangijina. 

24 Ya Yahweh Elohimna, ka hukunta ni bisa ga adalcinka. 
Kada kuma su yi murna da ni. 

25 Kada su ce a cikin zukatansu, ‘Ai, da haka za mu same 
shi! 

26 Ka sa su kunyata, Su rude wadanda suke murna da cutar 
da nake yi, Ka sa su saye da kunya da rashin kunya 
wadanda suke daukaka kaina. 

27 Bari su yi sowa da murna, Su yi murna, Wadanda suka 
yarda da adalcina, Su ce kullayaumin, ‘Bari Yahweh ya 
daukaka, Wanda yake jin dadin wadatar bawansa. 

28 Harshena zai yi magana a kan adalcinka da yabonka 
dukan yini. 


BABI NA 36 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Zabura ta Dawuda, bawan 
Yahweh.) Laifin mugaye ya ce a zuciyata, Ba tsoron Allah 
a idanunsa. 

2 Gama yakan baci kansa a idanunsa, Har sai an ga laifinsa 
abin ki ne. 

3 Kalmomin bakinsa mugunta ne da yaudara, Ya bar yin 
hikima da aikata nagarta. 

4 Yakan shirya barna a kan gadonsa. Yakan kafa kansa a 
hanyar da ba ta da kyau; Ba ya Kin mugunta. 

5 Yahweh, jinkanka yana cikin sammai! Amincinka kuma 
ya kai ga gajimare. 

6 Adalcinka kamar manyan duwatsu ne. Hukunce- 
hukuncen ka zurfafa ne, ya Ubangiji, Ka kiyaye mutum da 
dabba. 

7 Kaunar madawwamiyar kaunarka, ya Allah! Don haka 
'ya'yan mutane suka dogara a karkashin inuwar fikafikanka. 


8 Za su koshi da kitsen gidanka. Kuma ka shayar da su 
daga kogin jin dadinka. 

9 Gama tare da kai ne mabubbugar rai, A cikin haskenka za 
mu ga haske. 

10 Ka ci gaba da kaunarka ga wadanda suka san ka! 
Adalcinka kuma ga masu gaskiya. 

11 Kada girman girman kai ya zo mini, Kada mugaye su 
kawar da ni. 

12 A can ne masu aikata mugunta suka fadi, An zubar da 
su, ba za su iya tashi ba. 


BABI NA 37 


1 (Zabura ta Dawuda) Kada ka husata saboda masu aikata 
mugunta, Kada ka yi kishi a kan masu aikata mugunta. 

2 Gama ba da dadewa ba za a sare su kamar ciyawa, Za su 
bushe kamar ciyawa. 

3 Ka dogara ga Yahweh, ka aikata nagarta. Saboda haka za 
ku zauna a cikin kasa, kuma lalle ne ake ciyar da ku. 

4 Ka yi murna da Yahweh! Shi kuwa zai ba ka abin da 
zuciyarka take so. 

5 Ka ba da hanyarka ga Ubangiji. Ku dogara gare shi kuma; 
Shi kuwa zai aikata. 

6 Zai fitar da adalcinka kamar haske, hukuncinka kamar 
tsakar rana. 

7 Ka huta ga Yahweh, ka jira shi da hakuri, Kada ka ji 
haushi sabili da wanda ya ci nasara a tafarkinsa, Sabo da 
mutumin da ya kawo mugun nufi. 

8 Ka daina fushi, ka rabu da hasala, Kada ka ji haushin 
kanka da yin mugunta. 

9 Gama za a datse masu mugunta, Amma wadanda suke 
dogara ga Ubangiji, Za su gaji duniya. 

10 Ba da dadewa ba, mugaye ba za su kasance ba, Za ka yi 
la'akari da wurinsa sosai, ba kuwa za a yi ba. 

11 Amma masu tawali'u za su gaji duniya. Za su yi murna 
da yalwar salama. 

12 Mugaye yakan yi wa adali makirci, Yakan cizon hakora 
a kansa. 

13 Ubangiji zai yi masa dariya, Gama yana ganin ranarsa 
tana zuwa. 

14 Mugaye sun zare takobi, Sun karkata bakansu, Don su 
watsar da matalauta da matalauta, Su karkashe masu 
gaskiya. 

15 Takobinsu zai shiga zuciyarsu, Bakuna kuma za su 
karye. 

16 Kadan abin da adali yake samu, Ya fi dukiyar mugaye 
da yawa. 

17 Gama za a karye hannun mugaye, amma Yahweh yana 
goyon bayan adalai. 

18 Yahweh ya san zamanin adalai, gādonsu kuwa zai 
dawwama har abada. 

19 Ba za su ji kunya a lokacin wahala ba, A kwanakin 
yunwa za su Koshi. 

20 Amma mugaye za su hallaka, Makiyan Yahweh kuma 
za su zama kamar kitsen yan raguna. Za su cinye hayaki. 

21 Mugaye yakan ci bashi, bai sake biya ba, amma adali 
yakan yi jinkai, yakan bayar. 

22 Gama wadanda ya albarkace su za su gaji duniya. 
Wadanda kuma aka la'anta za a yanke su. 

23 Yahweh yana tsara matakan mutumin kirki, Yana jin 
dadin hanyarsa. 


ZABURA 


24 Ko da yake ya fadi, ba za a yi watsi da shi ba, Gama 
Yahweh yana karfafa shi da hannunsa. 

25 Ni matashi ne, yanzu na tsufa. Duk da haka ban ga adali 
ya yashe ba, Ko zuriyarsa tana rokon abinci. 

26 Shi ne mai jinkai, yakan ba da rance. kuma zuriyarsa 
mai albarka ce. 

27 Ka rabu da mugunta, ka aikata nagarta. kuma ku zauna 
har abada. 

28 Yahweh yana son shari'a, Ba ya yashe tsarkakansa. An 
kiyaye su har abada, amma za a datse zuriyar mugaye. 

29 Adalai za su gaji kasar, Su zauna a cikinta har abada. 

30 Bakin adali yana fadin hikima, harshensa kuma yana 
fadin shari'a. 

31 Shari'ar Allahnsa tana cikin zuciyarsa. Babu wani 
mataki nasa da zai zame. 

32 Mugaye yakan lura da adali, Yakan nemi ya kashe shi. 
33 Yahweh ba zai bar shi a hannunsa ba, Ko kuwa zai 
hukunta shi sa'ad da aka yi masa shari'a. 

34 Ka jira Yahweh, ka kiyaye tafarkunsa, Zai daukaka ka 
ka mallaki kasar, Sa'ad da aka hallaka mugaye, za ka gan ta. 
35 Na ga mugaye suna da karfi kwarai, Suna bazuwa 
kamar itacen gaba. 

36 Duk da haka ya shude, ga shi kuwa ba ya nan, Na neme 
shi, amma ba a same shi ba. 

37 Ka lura da cikakken mutum, ka ga adali, gama karshen 
mutumin salama ne. 

38 Amma za a hallaka masu zunubi tare, Za a datse 
karshen mugaye. 

39 Amma ceton adalai daga wurin Yahweh ne, Shi ne 
karfinsu a lokacin wahala. 

40 Ubangiji kuwa zai taimake su, ya cece su, Ya cece su 
daga mugaye, ya cece su, Domin sun dogara gare shi. 


BABI NA 38 


1 (Zabura ta Dawuda, domin tunawa.) Ya Ubangiji, kada 
ka tsauta mini da fushinka, Kada ka hore ni da hasalarka. 

2 Gama kibanka sun manne a kaina, hannunka kuma ya 
matse ni. 

3 Ba lafiya a jikina saboda fushinka. Ba sauran hutawa a 
kasusuwana saboda zunubina. 

4 Gama laifofina sun mamaye kaina, Kamar nauyi mai 
nauyi sun fi Karfina. 

5 Raunata suna wari, sun lalace saboda wautata. 

6 Na damu; An sunkuyar da ni sosai; Ina yin makoki dukan 
yini. 

7 Gama kugiyoyina sun cika da mugun cuta, Ba kuma 
lafiya a jikina. 

8 Na yi rauni, na karye, Na yi ruri saboda firgicin zuciyata. 
9 Ya Ubangiji, duk abin da nake bukata yana gabanka. 
Nishina kuwa ba ya boye gare ka. 

10 Zuciyata ta yi hasashe, karfina ya Kare mini, Hasken 
idanuna kuma ya rabu da ni. 

11 Masoyana da abokaina sun rabu da ciwona. 'Yan'uwana 
kuma suna tsaye daga nesa. 

12 Wadanda suke neman raina sukan dora mini tarko, 
Wadanda suke neman cuce ni suna fadin mugayen al'amura, 
Suna tunanin yaudara dukan yini. 

13 Amma ni, kamar kurma, ban ji ba. Na kasance kamar 
bebe wanda ba ya bude bakinsa. 

14 Da haka na kasance kamar mutumin da ba ya ji, Ba shi 
da tsautawa a bakinsa. 


15 Gama a gare ka nake sa zuciya, ya Yahweh, Za ka ji, ya 
Ubangiji Allahna. 

16 Gama na ce, “Ku kasaurara gare ni, kada su yi murna da 
ni, Sa'ad da kafata ta zame, Sukan yi girma gaba da ni. 

17 Gama ina shirye in daina, Bacin raina koyaushe yana 
gabana. 

18 Gama zan bayyana laifina. Zan yi nadama don zunubina. 
19 Amma makiyana suna da Karfi, suna da Karfi, Wadanda 
suke kina da zalunci sun yawaita. 

20 Wadanda suke rama mugunta da nagarta su ne abokan 
gābana. domin ina bin abin da yake mai kyau. 

21 Ya Yahweh, kada ka yashe ni, ya Allahna, kada ka yi 
nisa da ni. 

22 Ka yi gaggawar taimake ni, ya Ubangiji, Cetona. 


BABI NA 39 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, da Yedutun, Zabura ta 
Dawuda.) Na ce, “Zan kula da al’amurana, don kada in yi 
zunubi da harshena. ni. 

2 Na yi bebe da shiru, Na yi shiru, Ko da alheri. kuma 
bakin cikina ya motsa. 

3 Zuciyata ta yi zafi a cikina, Sa'ad da nake tunani, Wuta ta 
kone, Sa'an nan na yi magana da harshena. 

4 Ya Yahweh, ka sa in san karshena, Da ma'aunin 
kwanakina, menene. don in san yadda nake da rauni. 

5 Ga shi, ka mai da kwanakina kamar taurin hannu. Kuma 
zamanina ba kamar kome ba ne a gabanka. Selah. 

6 Hakika, kowane mutum yana tafiya cikin shashawar 
banza, Hakika sun firgita a banza, Yakan tara dukiya, Bai 
san wanda zai tara su ba. 

7 Yanzu fa, ya Ubangiji, me nake jira? fatana yana gare ku. 
8 Ka cece ni daga dukan laifofina, Kada ka sa ni abin zargi 
ga wawaye. 

9 Na yi bebe, ban bude bakina ba. domin ka yi shi. 

10 Ka kawar da bugunka daga gare ni, Na lalace saboda 
bugun hannunka. 

11 Sa'ad da kake tsauta wa mutum saboda mugunta, Kakan 
sa kyansa ya shude kamar asu, Hakika, kowane mutum 
banza ne. Selah. 

12 Ya Yahweh, ka ji addu'ata, Ka kasa kunne ga kukana. 
Kada ka yi shiru da hawayena, gama ni bako ne a wurinka, 
bako kuma, kamar yadda dukan kakannina suke. 

13 Ka yi mani jinkai, Domin in sami Karfi, Kafin in tafi 
daga nan, in daina zama. 


BABI NA 40 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Zabura ta Dawuda.) Na yi 
hakuri da Ubangiji. Ya karkata zuwa gare ni, ya ji kukana. 
2 Ya fisshe ni daga cikin rami mai bankyama, Daga cikin 
yumu mai yumu, Ya sa Kafafuna a kan dutse, Ya kafa 
tawa. 

3 Ya sa sabuwar waka a bakina, Wakar yabo ga Allahnmu! 
4 Albarka tā tabbata ga mutumin da ya dogara ga Yahweh, 
Ba ya kula da masu girmankai, Ko masu bijire wa Karya. 

5 Ya Yahweh Elohimna, Ayyukanka masu banmamaki da 
ka yi suna da yawa, Da tunaninka da yake a gare mu, Ba a 
lissafta su a gare ka ba, Idan na fada, in fada musu, Sun fi 
Karfinsu. za a iya kidaya. 

6 Ba ka so hadaya da hadaya. Ka bude kunnuwana, Ba ka 
nemi hadaya ta konawa da hadaya don zunubi ba. 


ZABURA 


7 Sa'an nan na ce, Ga shi, na zo, a cikin littafin da aka 
rubuta game da ni. 

8 Ina jin dadin aikata nufinka, ya Allahna, Dokokinka suna 
cikin zuciyata. 

9 Na yi wa'azin adalci a cikin babban taron jama'a, Ga shi, 
ban hana lebunana ba, ya Yahweh, ka sani. 

10 Ban boye adalcinka a zuciyata ba. Na bayyana 
amincinka da cetonka: Ban boye madawwamiyar Kaunarka 
da gaskiyarka ga babban taron jama'a ba. 

11 Kada ka hana mani jinkai, ya Yahweh, Bari 
madawwamiyar kaunarka da amincinka su kiyaye ni 
kullayaumin. 

12 Gama mugaye masu yawa sun kewaye ni. Sun fi gashin 
kaina, Don haka zuciyata ta kasa cika ni. 

13 Ka yarda, ya Yahweh, ka cece ni, ya Yahweh, ka yi 
gaggawar taimake ni. 

14 Bari dukan wadanda suke neman raina su ji kunya, su 
kunyata. Bari a kore su a baya, a kunyata wadanda suke yi 
mini fata. 

15 Wadanda suke ce mini, “Ah, aha, ka sa su zama kufai 
saboda lada. 

16 Ka sa dukan wadanda suke nemanka su yi murna, su yi 
farin ciki da kai, Ka sa wadanda suke kaunar cetonka su ce 
kullayaumin, “Ubangiji ya daukaka! 

17 Amma ni matalauci ne, mai bukata. Duk da haka 
Ubangiji yana tunani a kaina: Kai ne taimakona, mai 
cetona; Kada ka dakata, ya Allahna. 


BABI NA 41 


1 Albarka ta tabbata ga wanda ya kula da matalauta, 
Yahweh zai cece shi a lokacin wahala. 

2 Ubangiji zai kiyaye shi, ya raya shi. Kuma za a albarkace 
shi a duniya, kuma ba za ka bashe shi ga nufin abokan 
gabansa. 

3 Yahweh zai karfafa shi a kan gadon rashin lafiya, Za ka 
yi kwanciyarsa duka. 

4 Na ce, Yahweh, ka yi mani jinkai, Ka warkar da raina! 
gama na yi maka zunubi. 

5 Makiyana suna zagina, suna cewa, “Yaushe zai mutu, 
Sunansa kuma ya mutu? 

6 Idan ya zo ya gan ni, yakan yi maganar banza. idan ya 
fita waje sai ya fada. 

7 Dukan wadanda suka Ri ni suna ta rada mini, Suna kulla 
muguntata a kaina. 

8 Suna cewa, Mugun cuta ta manne masa, Amma da yake 
kwance ba zai kara tashi ba. 

9 Abokina wanda na dogara gare shi, wanda ya ci abincina, 
Ya daga mini dugadugansa. 

10 Amma kai, ya Yahweh, ka yi mani jinai, ka tashe ni, 
Domin in saka musu. 

11 Ta haka na sani kana jin dadina, Domin makiyina ba zai 
yi nasara a kaina ba. 

12 Amma ni, kai ne kake kiyaye ni da aminci, Ka tsayar da 
ni a gabanka har abada. 

13 Yabo ya tabbata ga Yahweh, Allah na Isra'ila, har abada 
abadin. Amin, da Amin. 


BABI NA 42 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Maschil, na 'ya'yan Kora). 


2 Raina yana jin Kishin Ubangiji, Allah Rayayye, Yaushe 
zan zo in bayyana a gaban Allah? 

3 Hawayena ya zama abincina dare da rana, Sa'ad da suke 
ce mini, 'Ina Allahnka yake? 

4 Sa'ad da na tuna da wadannan abubuwa, sai na zubo da 
raina a cikina, Gama na tafi tare da taron jama'a, Na tafi 
tare da su zuwa Haikalin Allah, da muryar farin ciki da 
yabo, Tare da taron jama'a masu kiyaye rana. 

5 Me ya sa kake kasala, ya raina? Me ya sa kake damuwa 
da ni? Ka dogara ga Allah, gama zan yabe shi saboda 
taimakon fuskarsa. 

6 Ya Allahna, raina yana bakin ciki a cikina, Saboda haka 
zan tuna da kai daga Kasar Urdun, Da Harmoniyawa, Daga 
Dutsen Mizar. 

7 Zurfi yana kira ga zurfafa, sa'ad da hayaniyar 
mabubbugan ruwanka, Dukan rakuman ruwa da rakuman 
ruwanka sun mamaye ni. 

8 Duk da haka Yahweh zai ba da umarnin madawwamiyar 
kaunarsa da rana, Da dare kuma zai kasance tare da ni, 
Wakarsa kuma za ta kasance tare da ni, Da addu'ata ga 
Allah na raina. 

9 Zan ce wa Allah dutsena, Me ya sa ka manta da ni? Me 
ya sa nake bakin ciki saboda zaluncin abokan gāba? 

10 Kamar takobi a kasusuwana, makiyana suna zagina. 
Kullum suna ce mini, Ina Allahnka yake? 

11 Me ya sa kake kasala, ya raina? Me ya sa kake damuwa 
a cikina? Ka dogara ga Allah, gama zan yabe shi, Shi ne 
lafiyar fuskata, Allahna. 


BABI NA 43 


1 Ka yi mani shari'a, ya Allah, Ka kawo kararrata a kan 
al'ummar da ba ta tsoron Allah, Ka cece ni daga makaryata 
da azzalumai. 

2 Gama kai ne Allah na Karfi, me ya sa ka yar da ni? Me ya 
sa nake bakin ciki saboda zaluncin abokan gāba? 

3 Ka aiko da haskenka da gaskiyarka, Ka sa su bishe ni. 
Bari su kawo ni zuwa tsattsarkan tudunka, da wuraren 
bukkoki. 

4 Sa'an nan zan tafi wurin bagaden Allah, In ga Allah da 
farin cikina, Da garaya zan yabe ka, ya Elohimna. 

5 Me ya sa kake kasala, ya raina? Me ya sa kake damuwa a 
cikina? Ka sa zuciya ga Allah, gama zan yabe shi, Shi ne 
lafiyar fuskata, Allahna. 


BABI NA 44 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka na 'ya'yan Kora, Maschil.) 
Mun ji da kunnuwanmu, ya Allah, kakanninmu sun fada 
mana, Ayyukan da ka yi a zamaninsu, A zamanin dā. 

2 Yadda ka kori al'ummai da hannunka, Ka dasa su. yadda 
ka azabtar da mutane, kuma ka kore su. 

3 Gama ba su mallaki Kasar da takobinsu ba, hannunsu 
kuma bai cece su ba, amma hannun damanka, da hannunka, 
da hasken fuskarka, Domin ka sami tagomashi a gare su. 

4 Kai ne Sarkina, ya Allah, Ka umurci Yakubu da ceto. 

5 Ta wurinka za mu fatattaki abokan gābanmu, Ta wurin 
sunanka za mu tattake su a karkashin wadanda suka tashe 
mu. 

6 Gama ba zan dogara ga bakana ba, Takobina ba zai cece 
ni ba. 


ZABURA 


7 Amma ka cece mu daga makiyanmu, Ka kunyatar da 
wadanda suke Kinmu. 

8 Da Allah muke takama dukan yini, Muna yabon sunanka 
har abada. Selah. 

9 Amma ka ki, ka kunyatar da mu. kuma kada ku fita tare 
da sojojinmu. 

10 Ka sa mu juyo daga makiyanmu, Wadanda makiyanmu 
suke yi wa kansu wawa. 

11 Ka ba mu kamar tumaki da aka kebe don ci. Ka 
warwatsa mu cikin al'ummai. 

12 Kakan sayar da jama'arka a banza, Ba ka Kara yawan 
dukiyarka da tamaninsu ba. 

13 Ka sa mu zama abin zargi ga makwabtanmu, Abin raini 
da abin ba'a ga wadanda suke kewaye da mu. 

14 Ka sa mu zama abin zance a cikin al'ummai, Ka sa 
mutane su girgiza kai. 

15 Kullum ruduna tana gabana, Kunyar fuskata ta rufe ni. 
16 Domin muryar mai zagi da zagi; ta dalilin makiya da 
mai daukar fansa. 

17 Dukan wannan ya same mu. Duk da haka ba mu manta 
da kai ba, Ba mu kuwa yi Karya a cikin alkawarinka ba. 

18 Zuciyarmu ba ta juyo ba, Ko kuwa tafiyarmu ba ta rabu 
da hanyarka ba. 

19 Ko da yake ka karya mu a wurin dodanni, Ka rufe mu 
da inuwar mutuwa. 

20 Idan mun manta da sunan Allahnmu, Ko kuwa mun 
mika hannuwanmu ga wani bakon allah. 

21 Ashe, Allah ba zai bincika wannan ba? Domin ya san 
sirrin zuciya. 

22 Hakika, saboda kai ne ake kashe mu dukan yini. An 
lasafta mu a matsayin tumakin yanka. 

23 Ka farka, ya Ubangiji, don me kake barci? tashi, kada 
ka kore mu har abada. 

24 Me ya sa ka boye fuskarka, Ka manta da wahalarmu da 
zaluncinmu? 

25 Gama ranmu ya durkusa ga Kura, cikinmu ya manne da 
kasa. 

26 Ka tashi domin taimakonmu, Ka fanshe mu saboda 
jinkanka. 


BABI NA 45 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka a kan Shoshannim, Ga 
'ya'yan Kora, Maschil, Wakar kauna). a shirye marubuci. 

2 Ka fi 'ya'yan mutane kyau, An zubo alheri a bakinka, 
Saboda haka Allah ya sa maka albarka har abada. 

3 Ka daura takobinka a cinyarka, Ya Madaukaki, Da 
daukakarka da girmanka. 

4 Da girmanka ka yi tafiya da wadata, Saboda gaskiya, da 
tawali'u, da adalci. hannun damanka kuma zai koya maka 
abubuwa masu ban tsoro. 

5 Kibanka masu kaifi ne a zuciyar makiyan sarki. Mutane 
suna faduwa a karkashinka. 

6 Kursiyinka, ya Allah, yana har abada abadin, Da sandan 
mulkinka daidai ne. 

7 Kana son adalci, kana kin mugunta, Saboda haka Allah, 
Allahnka, ya shafe ka da man farin ciki fiye da abokanka. 

8 Dukan tufafinka suna kamshin mur, da aloe, da cassia 
Daga cikin fadodin hauren giwa, wadanda suka sa ka 
faranta maka rai. 

9 'Ya'yan sarakuna mata suna cikin matanka masu daraja, 
Sarauniya ta tsaya a hannun damanka da zinariyar Ofir. 


10 “Ya ku 'ya, ki kasa kunne, ki karkata kunnenki. Ka 
manta da mutanenka, da gidan ubanka; 

11 Haka sarki zai yi marmarin kyanki, gama shi ne 
Ubangijinki. Kuma ku bauta masa. 

12 'Yar Taya za ta kasance tare da kyauta. Har ma masu 
arziki a cikin jama'a za su roki alherinka. 

13 'Yar sarki duk tana cikin daukaka, Tufafinta na zinariya 
ne. 

14 Za a kai ta wurin sarki saye da rigar allura, budurwai 
mata da suke bin ta, Za a kawo maka. 

15 Da murna da murna za a kawo su, Za su shiga fādar 
sarki. 

16 'Ya'yanku za su zama maimakon kakanninku, Wadanda 
za ku nada su sarakuna a dukan duniya. 

17 Zan sa a tuna da sunanka a dukan zamanai, Domin haka 
jama'a za su yabe ka har abada abadin. 


BABI NA 46 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka na 'ya'yan Kora, Wakar 
waka ga Alamot.) Allah ne mafakarmu da karfinmu, 
Mahimmancin taimako a cikin wahala. 

2 Saboda haka, ba za mu ji tsoro ba, ko da yake duniya ta 
girgiza, Ko da yake an kai duwatsu a tsakiyar teku. 

3 Ko da yake ruwansa ya yi ruri, Ya girgiza, Ko da 
duwatsu suna girgiza saboda kumbura. Selah. 

4 Akwai kogi, kogunan da za su faranta wa birnin Allah 
murna, Wuri mai tsarki na bukkoki na Madaukaki. 

5 Allah yana tsakiyarta. Ba za ta ji tsoro ba: Allah zai 
taimake ta, da wuri. 

6 Alummai sun fusata, mulkoki suka girgiza, Ya yi 
muryarsa, duniya ta narke. 

7 Ubangiji Mai Runduna yana tare da mu. Allah na 
Yakubu ne mafakarmu. Selah. 

8 Ku zo, ku ga ayyukan Yahweh, Irin barnar da ya yi a 
duniya! 

9 Yakan sa yake-yake su kare har iyakar duniya. Yakan 
karye baka, ya yanyanke mashi. Ya Kone karusarsa da wuta. 
10 Ku yi shiru, ku sani ni ne Allah, Za a daukaka ni cikin 
al'ummai, Zan daukaka cikin duniya. 

11 Ubangiji Mai Runduna yana tare da mu. Allah na 
Yakubu ne mafakarmu. Selah. 


BABI NA 47 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Zabura ta 'ya'yan Kora.) Ku 
dukan mutane! Ku yi ihu ga Allah da muryar nasara. 

2 Gama Ubangiji Madaukaki abin tsoro ne. Shi ne babban 
Sarki bisa dukan duniya. 

3 Zai mallake al'ummai a karkashinmu, Al'ummai kuma a 
karkashin kafafunmu. 

4 Shi ne zai zabe mana gadonmu, Da darajar Yakubu 
wanda yake kauna. Selah. 

5 Allah ya haura da sowa, Yahweh da busar kaho. 

6 Ku raira yabo ga Allah, ku raira yabo, Ku raira yabo ga 
Sarkinmu, ku raira yabo. 

7 Gama Allah shi ne Sarkin dukan duniya, Ku raira yabo 
da basira. 

8 Allah yana mulki bisa al'ummai, Allah yana zaune a kan 
kursiyin tsarkinsa. 

9 Shugabannin jama'a sun taru, Jama'ar Allah na Ibrahim, 
Gama garkuwar duniya ta Allah ce, Ya daukaka kwarai. 


ZABURA 


BABI NA 48 


1 (Waka da Zabura ga 'ya'yan Kora). 

2 Dutsen Sihiyona, wanda yake a arewa, birnin Sarki mai 
girma, kyakkyawa ne ga yanayi, farin cikin dukan duniya. 

3 An san Allah a fadodinta don mafaka. 

4 Ga shi, sarakuna sun taru, Suka wuce tare. 

5 Suka gan ta, sai suka yi mamaki. Suka firgita, suka gudu. 
6 A can tsoro ya kama su, Da zafi kamar mace mai nakuda. 
7 Ka karya jiragen ruwa na Tarshish da iskar gabas. 

8 Kamar yadda muka ji, haka kuma muka gani a birnin 
Ubangiji Mai Runduna, a birnin Allahnmu, Allah zai 
tabbatar da shi har abada. Selah. 

9 Mun yi tunanin madawwamiyar kaunarka, ya Allah, A 
cikin Haikalinka. 

10 Bisa ga sunanka, ya Allah, haka nan yabonka yake har 
iyakar duniya, hannun damanka yana cike da adalci. 

11 Ka sa Dutsen Sihiyona ya yi murna, Ka sa 'yan matan 
Yahuza su yi murna, Saboda hukuncinka. 

12 Ku zaga Sihiyona, ku kewaye ta, Ku fadi hasumiyanta. 
13 Ku lura da gagararta, Ku lura da fādodinta. domin ku 
gaya wa tsararraki masu zuwa. 

14 Gama wannan Allah shi ne Allahnmu har abada abadin, 
Shi ne zai jagorance mu har mutuwa. 


BABI NA 49 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Zabura ta 'ya'yan Kora.) Ku 
ji wannan, ku dukan mutane! Ku kasa kunne, dukan 
mazaunan duniya. 

2 Dukan kanana da babba, masu arziki da matalauta, tare. 

3 Bakina zai yi magana a kan hikima. Tunanin zuciyata 
kuma zai zama na fahimta. 

4 Zan karkata kunnena ga wani misali, Zan bude maganata 
ta duhu a kan garaya. 

5 Me ya sa zan ji tsoro sa'ad da nake shan wahala, Sa'ad da 
muguntar diddigena ta kewaye ni? 

6 Wadanda suke dogara ga dukiyarsu, Suna takama da 
yawan dukiyarsu. 

7 Kuma babu kõwa daga cikinsu da zai karbi fansar 
dan'uwansa, kuma ba ya saka wa Allah fansa a kansa. 

8 (Gama fansar ransu abu ne mai tamani, har abada abadin). 
9 Da zai rayu har abada, Kada ya ga barna. 

10 Gama yana ganin masu hikima suna mutuwa, Wawa da 
wawa kuma suna hallaka, Suna bar wa wadansu dukiyarsu. 

11 Zuciyarsu ita ce, gidajensu za su dawwama har abada 
abadin. suna kiran filayensu da sunan nasu. 

12 Duk da haka mutum ba ya wanzuwa cikin daraja, Yana 
kama da namomin jeji. 

13 Wannan hanyarsu ce wautarsu, Duk da haka zuriyarsu 
sun yarda da maganarsu. Selah. 

14 Kamar tumakin da aka ajiye su a kabari. mutuwa za ta 
ciyar da su. Kuma adalai za su mallake su da safe. 
Kyawawan su za su cinye a kabari daga mazauninsu. 

15 Amma Allah zai fanshi raina daga ikon kabari, gama zai 
karbe ni. Selah. 

16 Kada ka ji tsoro sa'ad da mutum ya arzuta, Sa'ad da 
darajar gidansa ta Karu. 

17 Gama sa'ad da ya mutu ba zai dauke kome ba, 
daukakarsa ba za ta gangaro bayansa ba. 

18 Ko da yake yana da rai ya sa wa ransa albarka, Mutane 
za su yabe ka, Sa'ad da kake yi wa kanka alheri. 


19 Zai tafi wurin zuriyar kakanninsa. Ba za su taba ganin 
haske ba. 

20 Mutumin da yake da daraja, amma bai fahimta ba, Yana 
kama da namomin da suke hallaka. 


BABI NA 50 


1 (Zabura ta Asaf.) Allah Madaukaki, Yahweh, ya fada, Ya 
kira duniya tun daga fitowar rana har zuwa faduwarta. 

2 Daga cikin Sihiyona, Madaukakin kyan gani, Allah ya 
haskaka. 

3 Allahnmu zai zo, ba kuwa zai yi shiru ba, Wuta za ta 
cinye a gabansa, Haguwa kuma ta kewaye shi. 

4 Zai yi kira ga sammai daga bisa, da duniya, Domin ya 
hukunta jama'arsa. 

5 Ku tara tsarkakana gare ni! wadanda suka yi alkawari da 
ni ta wurin hadaya. 

6 Sammai za su yi shelar adalcinsa, Gama Allah ne kansa 
mai shari'a. Selah. 

7 Ku ji, ya mutanena, ni kuwa in yi magana. Ya Isra'ila, 
zan ba da shaida gāba da ku: Ni ne Allah, Allahnku. 

8 Ba zan tsauta muku saboda hadayunku da hadayunku na 
konawa wadanda suke gabana kullum ba. 

9 Ba zan kwace bijimi daga gidanka ba, Ko bunsurai daga 
garkunanka. 

10 Gama kowane namomin jeji nawa ne, Da dabbobin da 
ke kan tuddai dubu. 

11 Na san dukan tsuntsayen duwatsu, Da namomin jeji 
nawa ne. 

12 Da ina jin yunwa, da ba zan fada maka ba, Gama duniya 
tawa ce da cikarta. 

13 Zan ci naman bijimai, Ko kuwa in sha jinin awaki? 

14 Bayar da godiya ga Allah; Kuma ka cika alkawarinka ga 
Madaukaki. 

15 Ka yi kira gare ni a ranar wahala, Zan cece ka, za ka 
kuwa daukaka ni. 

16 Amma Allah ya ce wa mugaye, “Me kuke yi da za ku 
bayyana dokokina, ko da za ku dauki alkawari a bakinku? 
17 Gama kana kin koyarwa, Ka watsar da maganata a 
bayanka. 

18 Sa'ad da ka ga barawo, ka yarda da shi, Ka yi tarayya da 
mazinata. 

19 Kakan ba da bakinka ga mugunta, Harshenka kuma 
yana tsara yaudara. 

20 Ka zauna kana zagin dan'uwanka. Kuna bata sunan dan 
uwarki. 

21 Wadannan abubuwa ne ka yi, na kuwa yi shiru. Ka yi 
tsammani ni ma kamarka ne, amma zan tsauta maka, in 
daidaita su a idanunka. 

22 To, ku da kuka manta da Allah, ku yi la'akari da wannan, 
Kada in yayyage ku, Ba kuwa mai ceto. 

23 Duk wanda ya ba da hadayar yabo yakan daukaka ni, 
Wanda ya tsara aikinsa kuma zan bayyana ceton Allah. 


BABI NA 51 


1 (Zuwa ga babban mawaka, Zabura ta Dawuda, sa'ad da 
annabi Natan ya zo wurinsa, bayan ya shiga Bat-sheba. Ka 
shafe laifofina. 

2 Ka wanke ni daga muguntata, Ka tsarkake ni daga 
zunubina. 

3 Gama na san laifofina, Zunubina yana gabana har abada. 


ZABURA 


4 Kai kadai na yi maka zunubi, Na kuwa aikata mugunta a 
gabanka, Domin ka sami barata sa'ad da kake magana, Ka 
kuma bayyana sarai sa'ad da kake shari'a. 

5 Ga shi, da laifi aka halicce ni. Kuma cikin zunubi 
mahaifiyata ta haife ni. 

6 Ga shi, kana son gaskiya a ciki, A boye kuma za ka sa in 
san hikima. 

7 Ka tsarkake ni da daddoya, zan kuwa tsarkaka, Ka wanke 
ni, in fi dusar kankara fari fari. 

8 Ka sa ni in ji farin ciki da murna. Domin kasusuwan da 
ka karya su yi murna. 

9 Ka boye fuskarka daga zunubaina, Ka shafe dukan 
laifofina. 

10 Ka halitta tsarkakakkiyar zuciya a cikina, ya Allah; Ka 
sabunta ruhin daidai a cikina. 

11 Kada ka kore ni daga gabanka. Kada kuma ka karbi 
ruhunka mai tsarki daga gare ni. 

12 Ka mayar mini da farin cikin cetonka. Ka dauke ni da 
ruhunka mai 'yanci. 

13 Sa'an nan zan koya wa masu zunubi hanyoyinka. Kuma 
masu zunubi su tuba zuwa gare ka. 

14 Ka cece ni daga alhakin jini, ya Allah, Elohim Mai 
Cetona, Harshena kuma zai raira waka ga adalcinka. 

15 Ya Ubangiji, ka bude lebunana. Bakina kuma zai ba da 
labarin yabonka. 

16 Gama ba ka son hadaya. In ba haka ba, ba ka jin dadin 
hadaya ta konawa. 

17 Hadayun Allah karyayyar ruhu ne, ya Allah, ba za ka 
raina makaryaciyar zuciya ba. 

18 Ka yi alheri da jin dadinka ga Sihiyona, Ka gina garun 
Urushalima. 

19 Sa'an nan za ka ji dadin hadayu na adalci, da hadaya ta 
Konawa, da hadaya ta konawa, sa'an nan za su mika bijimai 
a bisa bagadenka. 


BABI NA 52 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Maschil, Zabura ta Dawuda, 
sa'ad da Doyeg Ba' Edom ya zo ya fada wa Saul, ya ce 
masa, Dawuda ya zo gidan Ahimelek. Nagartar Allah ta 
dawwama. 

2 Harshenka yana tunanin barna. kamar reza mai kalifi, 
yana aiki da yaudara. 

3 Ka fi son mugunta fiye da nagarta. da yin Karya fiye da 
fadin adalci. Selah. 

4 Kana son dukan zance mai cinyewa, Ya harshen 
mayaudari. 

5 Allah kuma zai hallaka ku har abada, Zai dauke ku, Ya 
fisshe ku daga mazauninku, Ya tumbuke ku daga Kasar 
masu rai. Selah. 

6 Adalai kuma za su gani, su ji tsoro, Su yi masa dariya. 

7 Ga shi, wannan shi ne mutumin da bai mai da Allah 
karfinsa ba. Amma ya dogara ga yalwar arzikinsa, Ya 
Karfafa kansa cikin muguntarsa. 

8 Amma ni kamar itacen zaitun nake a Haikalin Allah, Ina 
dogara ga jinkan Allah har abada abadin. 

9 Zan yabe ka har abada, Domin ka aikata shi, Zan yi 
biyayya da sunanka. Domin yana da kyau a gaban 
tsarkakanka. 


BABI NA 53 


1 Wawa ya ce a zuciyarsa, “Ba wani Allah. M.Sh 
32.15M.Sh 12.15-23 Sun lalatar da su, sun aikata mugunta 
mai bankyama, Ba wanda yake aikata nagarta. 

2 Allah ya dubo daga sama ya dubi yan adam, Ko da akwai 
wadanda suka gane, masu neman Allah. 

3 Dukansu sun koma, sun kazantu. Babu mai aikata alheri, 
babu, ko daya. 

4 Ashe, masu aikata mugunta ba su sani ba? Wadanda suke 
cinye mutanena kamar yadda suke cin abinci, Ba su yi kira 
ga Allah ba. 

5 A can suka firgita kwarai, inda ba tsoro, Gama Allah ya 
warwatsa kasusuwan wadanda suke yaki da kai, Ka 
kunyatar da su, Gama Allah ya raina su. 

6 Da ma ceton Isra'ila ya fito daga Sihiyona! Sa'ad da Allah 
ya komar da mutanensa zaman talala, Yakubu zai yi murna, 
Isra'ila kuma za su yi murna. 


BABI NA 54 


1 (Zuwa ga babban mawakin Neginot, Maschil, Wakar 
Dawuda, Sa'ad da Zifim suka zo suka ce wa Saul, “Dawuda 
bai buya tare da mu ba?) Ka cece ni, ya Allah, da sunanka, 
Ka hukunta ni da Karfinka. . 

2 Ka ji addu'ata, ya Allah; ka kasa kunne ga maganar 
bakina. 

3 Gama baki sun tasar mini, Masu zalunci suna neman 
raina, Ba su sa Allah a gabansu ba. Selah. 

4 Ga shi, Allah ne mai taimakona, Ubangiji yana tare da 
wadanda suke Karfafa raina. 

5 Zai saka wa makiyana mugunta, Ka hallaka su da 
amincinka. 

6 Zan mika maka hadaya da yardar rai, Zan yabi sunanka, 
ya Yahweh! domin yana da kyau. 

7 Ya cece ni daga dukan wahala, Idona kuwa ya ga abin da 
yake so a kan makiyana. 


BABI NA 55 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka na Neginot, Maschil, Zabura 
ta Dawuda.) Ka kasa kunne ga addu'ata, ya Allah! Kada 
kuma ka boye kanka daga rokona. 

2 Ka kasa kunne gare ni, ka ji ni: Ina bakin ciki a gunaguni, 
na yi surutu. 

3 Domin muryar abokan gāba, Domin zaluntar mugaye, 
Domin sun jefa mini mugunta, Da fushi kuma suka Ri ni. 

4 Zuciyata tana bakin ciki kwarai a cikina, Mutuwar 
mutuwa ta fadi a kaina. 

5 Tsoro da rawar jiki sun same ni, tsoro ya rufe ni. 

6 Na ce, “Da ma ina da fikafikai kamar kurciya! Domin a 
lokacin zan tashi in huta. 

7 Ga shi, da zan yi tafiya mai nisa, In zauna a jeji. Selah. 

8 Da na gaggauta kubuta daga guguwa da iska. 

9 Ka hallaka, ya Ubangiji, ka raba harsunansu, Gama na ga 
tashin hankali da hargitsi a cikin birni. 

10 Dare da rana suna ta yawo a bangonta, Har ila yau 
akwai barna da bakin ciki a cikinta. 

11 Mugunta suna cikinta, yaudara da yaudara ba su rabu da 
tituna ba. 


ZABURA 


12 Gama ba makiyi ne ya zage ni ba. Da zan iya dauka. Ba 
wanda ya Ki ni ba ne ya daukaka kansa a kaina. To da na 
boye kaina daga gare shi. 

13 Amma kai ne mutumin da yake daidai da ni, Jagorana, 
kuma na sani. 

14 Muka yi shawara mai dadi, Muka tafi Haikalin Allah 
tare da taro. 

15 Bari mutuwa ta auko musu, Su gangara cikin rai da rai, 
Gama mugunta tana cikin gidajensu da cikinsu. 

16 Amma ni, zan yi kira ga Allah. Ubangiji kuwa zai cece 
ni. 

17 Da maraice, da safiya, da tsakar rana, zan yi addu'a, in 
yi kuka da Karfi, zai kuwa ji muryata. 

18 Ya ceci raina da salama daga yakin da yake yi mini, 
Gama akwai da yawa tare da ni. 

19 Allah zai ji, ya azabtar da su, Shi da yake dawwama a 
da. Selah. Domin ba su da wani canji, don haka ba sa 
tsoron Allah. 

20 Ya mika hannunsa gaba da wadanda suke zaman lafiya 
da shi, Ya karya alkawarinsa. 

21 Kalmomin bakinsa sun fi man shanu santsi, Amma yaki 
yana cikin zuciyarsa, Kalmominsa sun fi mai taushi, Duk 
da haka takuba ne. 

22 Ka jefa nawayarka ga Ubangiji, shi kuwa zai taimake ka, 
Ba zai kyale adalai su girgiza ba. 

23 Amma kai, ya Allah, za ka jefar da su cikin rami mai 
hallakarwa. Amma zan dogara gare ka. 


BABI NA 56 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka na Jonatalem-rechokim, 
Miktam na Dawuda, sa'ad da Filistiyawa suka kama shi a 
Gat.) Ka yi mini jinkai, ya Allah, gama mutum yana so ya 
hadiye ni. Yaki kullum yana tsananta mini. 

2 Kullum makiyana suna so su cinye ni, Gama sun yi yaki 
da ni da yawa, Ya Madaukaki! 

3 Sa'ad da nake tsoro, Zan dogara gare ka. 

4 Ga Allah zan yabi maganarsa, Ga Allah na dogara. Ba 
zan ji tsoron abin da nama zai iya yi mini ba. 

5 Kowace rana suna karkatar da maganata, Dukan 
tunaninsu yana gaba da ni. 

6 Sukan taru, suka Buya, Suna lura da matakana, Sa'ad da 
suke jiran raina. 

7 Za su tsira da mugunta? Da fushinka ka jefar da mutane, 
ya Allah. 

8 Ka fada mini yawo, Ka sa hawayena a cikin kwalbarka, 
Ba su cikin littafinka? 

9 Sa'ad da na yi kuka gare ka, makiyana za su komo. domin 
Allah yana gareni. 

10 Ga Allah zan yabi maganarsa, Ga Ubangiji zan yabi 
maganarsa. 

11 Ga Allah na dogara, Ba zan ji tsoron abin da mutum zai 
iya yi da ni ba. 

12 Alkawuranka suna gare ni, ya Allah, Zan yabe ka. 

13 Gama ka ceci raina daga mutuwa, Ba za ka ceci 
kafafuna daga faduwa ba, Don in yi tafiya a gaban Allah 
cikin hasken masu rai? 


BABI NA 57 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Altaschit, Miktam na 
Dawuda, sa'ad da ya gudu daga wurin Saul a cikin kogon). 


Zan yi mafakata da fikafikai, Har wadannan masifu sun 
wuce. 

2 Zan yi kuka ga Allah Madaukaki; zuwa ga Allah wanda 
Yake yi mini dukan kome. 

3 Zai aiko daga sama, ya cece ni daga wulakancin wanda 
zai hadiye ni. Selah. Allah zai saukar da rahamarsa da 
gaskiyarsa. 

4 Raina yana cikin zakoki, Ina kwance a cikin wadanda ake 
cinnawa wuta, Wadanda suke diyan mutane, Hakoransu 
mashi ne da kibau, Harshensu kuma takobi mai kaifi ne. 

5 Ya Allah, ka daukaka bisa sammai! Bari daukakarka ta 
kasance bisa dukan duniya. 

6 Sun shirya tarkuna domin tafiyata. Raina ya durkusa: Sun 
haka rami a gabana, Su kansu suka fadi a ciki. Selah. 

7 Zuciyata ta kahu, ya Allah, zuciyata ta tabbata, Zan raira 
waka, in yabe. 

8 Ka tashi, ya daukaka! farka, garaya da garaya: Ni kaina 
zan farka da wuri. 

9 Zan yabe ka, ya Ubangiji, cikin al'ummai, Zan raira maka 
waka a cikin al'ummai. 

10 Gama jinkanka yana da girma har zuwa sammai, 
gaskiyarka kuma har gajimare. 

11 Ka daukaka, ya Allah, bisa sammai, Ka sa daukakarka 
ta kasance bisa dukan duniya. 


BABI NA 58 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Altaschit, Miktam na 
Dawuda.) Ku jama'a, kuna fadar adalci? Kuna yin hukunci 
daidai, ya ku Yan adam? 

2 A cikin zuciya kuke aikata mugunta. Kuna auna 
muguntar hannuwanku a cikin kasa. 

3 Mugaye sun rabu tun suna cikin mahaifa, Su kan bace da 
zarar an haife su, Suna fadar Karya. 

4 Dafinsu yana kama da dafin maciji, Suna kama da kurma 
da ya toshe mata kunne. 

5 Wadanda ba za su kasa kunne ga muryar masu lallashi ba, 
Ba su yi wa wayo ba. 

6 Ya Allah, ka karya hakoransu a cikin bakinsu, Ya 
Yahweh, ka karye hakoran zaki. 

7 Bari su narke kamar ruwan da yake gudana kullum, Sa'ad 
da ya karkata bakansa don ya harba kibau, Bari su zama 
kamar gunduwa-gunduwa. 

8 Kamar katantanwa da ke narkewa, bari kowanensu ya 
shude, Kamar rashin haihuwa na mace, Don kada su ga 
rana. 

9 Kafin tukwanenku su ji kaya, Zai dauke su kamar 
guguwa, Rayayyun da kuma cikin fushinsa. 

10 Adali zai yi murna sa'ad da ya ga fansa, Zai wanke 
kafafunsa da jinin mugaye. 

11 Don haka mutum ya ce, “Hakika, akwai lada ga masu 
adalci, hakika, Allah ne mai shari’a a duniya. 


BABI NA 59 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Altaschit, Miktam na 
Dawuda, sa'ad da Saul ya aika, suka gadin gidan don su 
kashe shi.) Ka cece ni daga makiyana, ya Allahna, Ka kare 
ni daga wadanda suka tasar mini. 

2 Ka cece ni daga masu aikata mugunta, Ka cece ni daga 
masu kisankai. 


ZABURA 


3 Ga shi, suna kwanto don raina, Madaukaki sun taru gāba 
da ni. Ba don laifina ba, ko don zunubina, ya Ubangiji. 

4 Suna gudu, suka shirya kansu ba laifi na, Ka farka ka 
taimake ni, ka duba. 

5 Saboda haka, ya Yahweh Elohim Mai Runduna, Allah na 
Isra'ila, ka tashi don ka ziyarci dukan al'ummai, Kada ka ji 
tausayin mugaye masu zunubi. Selah. 

6 Da maraice sukan komo, Sukan yi surutu kamar kare, 
Suna zagawa cikin birni. 

7 Ga shi, suna kururuwa da bakinsu, Takuba a cikin 
lebunansu, Wa ya ji? 

8 Amma kai, ya Yahweh, za ka yi musu dariya. Za ka yi 
wa dukan al'ummai ba'a. 

9 Saboda karfinsa na dogara gare ka, Gama Allah ne 
mafakata. 

10 Allah na jinkai zai kiyaye ni, Allah zai sa in ga 
sha'awata a kan makiyana. 

11 Kada ka kashe su, kada jama'ata su manta da su, Da 
ikonka ka warwatsa su. Ka kawo su kasa, ya Ubangiji 
garkuwanmu. 

12 Domin zunubin bakinsu, da maganar lebunansu, Ka sa a 
kama su da girmankai, Da zagi da Karya da suke fadi. 

13 Ka cinye su da hasala, Ka cinye su, kada su kasance, Ka 
sa su sani Allah yana mulkin Yakubu har iyakar duniya. 
Selah. 

14 Kuma da maraice sai su komo. Bari su yi surutu kamar 
kare, su zaga cikin birni. 

15 Bari su yi ta yawo don cin abinci, Su yi fushi idan ba su 
koshi ba. 

16 Amma zan raira waka ga ikonka. I, Zan raira waka da 
babbar murya ga jinkanka da safe, Gama kai ne mafakata, 
da mafaka a ranar wahalata. 

17 A gare ka, ya karfina, zan raira waka, Gama Allah ne 
mafakata, Allah na jinkai. 


BABI NA 60 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka na Shushanudut, Miktam na 
Dawuda, don ya koyar, sa'ad da ya yi yaki da 
Aramnaharaim da Aramzoba, sa'ad da Yowab ya komo, ya 
kashe Edom dubu goma sha biyu a kwarin gishiri.) Ya 
Allah, ka kore mu. , ka warwatsa mu, ka ji haushi; Ya kai 
kanmu kuma. 

2 Ka sa duniya ta yi rawar jiki. Ka karya ta, ka warkar da 
raunukanta. domin yana girgiza. 

3 Ka nuna wa jama'arka abubuwa masu wuya, Ka sa mu 
sha ruwan inabin ban mamaki. 

4 Ka ba wa wadanda suke tsoronka tuta, Domin a bayyana 
ta saboda gaskiya. Selah. 

5 Domin a ceci kaunatattunka. Ka ceci da hannun damanka, 
ka ji ni. 

6 Allah ya fada cikin tsarkinsa. Zan yi murna, zan raba 
Shekem, in auna kwarin Sukkot. 

7 Gileyad nawa ne, Manassa nawa ne. Ifraimu kuma ita ce 
Karfin kaina; Yahuza ne mai ba da doka; 

8 Mowab ita ce tuluna. Zan jefar da takalmi bisa Edom: 
Filistiyawa, ki yi nasara sabili da ni. 

9 Wa zai kai ni birni mai Karfi? Wa zai kai ni Edom? 

10 Ashe, ya Allah, ba ka kore mu ba? Kai, ya Allah, ba ka 
fita da sojojinmu ba? 

11 Ka taimake mu daga wahala, Gama taimakon mutum 
banza ne. 


12 Ta wurin Allah za mu yi Karfi, gama shi ne zai tattake 
makiyanmu. 


BABI NA 61 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka bisa Negina, Zabura ta 
Dawuda.) Ka ji kukana, ya Allah! Ka halarci addu'ata. 

2 Daga karshen duniya zan yi kuka gare ka, Sa'ad da 
zuciyata ta baci, Ka kai ni ga dutsen da yake Sama da ni. 

3 Gama ka zama mafaka a gare ni, Ka kuma zama babban 
hasumiya daga abokan gaba. 

4 Zan zauna a alfarwarka har abada, Zan dogara ga 
mabobin fikafikanka. Selah. 

5 Gama kai, ya Allah, ka ji alkawurana, Ka ba ni gadon 
wadanda suke tsoron sunanka. 

6 Za ka tsawaita ran sarki, Da yawan shekarunsa. 

7 Zai zauna a gaban Allah har abada, Ka shirya jinkai da 
gaskiya, Su kiyaye shi. 

8 Haka zan raira yabo ga sunanka har abada, Domin in cika 
wa'adina kowace rana. 


BABI NA 62 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, ga Yedutun, Zabura ta 
Dawuda.) Hakika, raina yana dogara ga Allah, Daga gare 
shi ne cetona ya zo. 

2 Shi kadai ne dutsena da cetona. shi ne tsaro na; Ba zan ji 
motsin rai ba. 

3 Har yaushe za ku yi tunanin zagi ga mutum? Za a kashe 
ku duka. 

4 Suna shawara ne kawai don su watsar da shi daga 
darajarsa, Suna jin dadin Karya, Suna sa albarka da bakinsu, 
amma a ciki sukan zagi. Selah. 

5 Raina, ka dogara ga Allah kadai. don kuwa fatana daga 
gareshi yake. 

6 Shi kadai ne dutsena da cetona, Shi ne mafakata. Ba za a 
motsa ni ba. 

7 A wurin Allah cetona yake da daukakata, Dutsen karfina 
da mafakata yana ga Allah. 

8 Ku dogara gare shi koyaushe; Ku jama'a, ku zubo 
zuciyarku a gabansa: Allah ne mafaka a gare mu. Selah. 

9 Lalle ne ma'abuta kaskanci, kaskanci ne, Makaryata 
kuma Karya ne. 

10 Kada ku dogara ga zalunci, Kada ku zama banza a cikin 
fashi. 

11 Allah ya fada sau daya. sau biyu na ji wannan; ikon 
Allah ne. 

12 Har ila yau, naka ne, ya Ubangiji, Gama kana sāka wa 
kowane mutum bisa ga aikinsa. 


BABI NA 63 


1 (Zabura ta Dawuda, sa'ad da yake cikin jejin Yahuza.) Ya 
Allah, kai ne Allahna! Zan neme ka da wuri: raina yana jin 
kishinka, Jikina yana marmarin ka a busasshiyar kasa mai 
Kishirwa, inda babu ruwa. 

2 Don in ga ikonka da daukakarka, Kamar yadda na gan ka 
a Haikali. 

3 Domin madawwamiyar kaunarka ta fi rai rai, Lebuna za 
su yabe ka. 

4 Ta haka zan sa maka albarka tun ina raye, Zan daga 
hannuwana da sunanka. 


ZABURA 


5 Raina zai koshi kamar kiba. Bakina kuma za ya yabe ka 
da lebuna masu farin ciki. 

6 Sa'ad da na tuna da kai a kan gadona, Na yi tunani a 
kanka a cikin dare. 

7 Domin kai ne taimakona, Don haka a inuwar fikafikanka 
zan yi murna. 

8 Raina yana binka da karfi, hannun damanka yana rike ni. 
9 Amma wadanda suke neman raina, su hallaka shi, Za su 
shiga bangarorin duniya. 

10 Za a kashe su da takobi, Za su zama rabon dawakai. 

11 Amma sarki zai yi murna da Allah. Duk wanda ya 
rantse da shi za ya yi fahariya, amma za a toshe bakin masu 
yin karya. 


BABI NA 64 


l Ka ji muryata, ya Allah, cikin addu'ata, Ka kiyaye raina 
daga tsoron makiyi. 

2 Ka boye ni daga sirrin shawarar mugaye; daga fitinar 
masu zalunci. 

3 Wadanda suke murza harshensu kamar takobi, Suna 
karkata bakkunansu don su harba kibau, Da kalmomi masu 
daci. 

4 Su yi harbi a asirce ga kamala, Ba zato ba tsammani su 
harbe shi, ba su ji tsoro ba. 

5 Suna Karfafa kansu cikin mugun al'amari, Sukan yi ta 
magana a asirce. Suka ce, Wa zai gan su? 

6 Suna bincika mugunta. Suna yin bincike mai zurfi: 
Dukan tunanin zuciyar kowane dayansu, da zuciya mai 
zurfi ne. 

7 Amma Allah zai harbe su da kibiya. Ba zato ba tsammani 
za a yi musu rauni. 

8 Za su sa harshensu ya fada wa kansu, Duk wanda ya gan 
su zai gudu. 

9 Dukan mutane za su ji tsoro, su bayyana aikin Allah. 
Domin da hikima za su yi la'akari da abin da ya yi. 

10 Adalai za su yi murna da Yahweh, Su dogara gare shi. 
Dukan masu adalci kuma za su yi takama. 


BABI NA 65 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Zabura da Wakar Dawuda.) 
Ya Allah, yabo yana jiranka, ya Allah, cikin Sihiyona, A 
gare ka kuma za a cika wa'adi. 

2 Ya kai mai jin addu'a, Dukan mutane za su zo gare ka. 

3 Lailai sun rinjaye ni, Ka kawar da laifofinmu. 

4 Albarka tā tabbata ga mutumin da ka zaba, Ka sa ya zo 
wurinka, Domin ya zauna a farfajiyarka, Za mu Koshi da 
alherin Haikalinka. 

5 Ta wurin abubuwa masu ban tsoro da adalci za ka amsa 
mana, Ya Allah Mai Cetonmu! Su ne abin dogara ga dukan 
iyakar duniya, da wadanda suke nesa a kan teku. 

6 Ta wurin karfinsa yake kafa duwatsu. a daure da Karfi: 

7 Wanda yake kwantar da hayaniyar teku, da hayaniyar 
rakuman ruwa, da hayaniyar jama'a. 

8 Wadanda suke zaune a Karshen duniya suna jin tsoron 
al'amuranka, Kakan sa fitar safe da maraice su yi murna. 

9 Kakan ziyarci Kasa, ka shayar da ita, Ka wadata ta da 
kogin Allah, Mai cike da ruwa, Kakan shirya musu hatsi, 
Sa'ad da ka yi tanadin ta. 


10 Ka shayar da ramummukansa da yawa, Kakan gyara 
fursunoninsu, Ka sa shi laushi da yayyafi, Ka sa albarka ga 
mabubbugarsa. 

11 Da alherinka kake yi wa shekara kambi. Kuma 
hanyoyinka sun zubar da kiba. 

12 Suna zub da ruwa a wuraren kiwo na jeji, Kananan 
tuddai suna murna a kowane gefe. 

13 makiyayan suna saye da garkunan tumaki. Kuma an 
rufe kwaruruka da masara; Suna ihu don murna, su ma 
suna rera waka. 


BABI NA 66 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Waka ko Zabura.) Ku yi 
sowa da murna ga Allah, ku dukan Kasashe! 

2 Ku raira waka ga sunansa, Ku daukaka yabonsa. 

3 Ka ce wa Allah, “Kai ma ban tsoro ne a cikin ayyukanka! 
Ta wurin girman ikonka makiyanka za su yi biyayya da 
kansu gare ka. 

4 Dukan duniya za su yi maka sujada, Za su raira maka 
waka. Za su raira waka ga sunanka. Selah. 

5 Ku zo ku ga ayyukan Allah, Yana da bantsoro a cikin 
abin da yake yi wa 'ya'yan mutane. 

6 Ya mai da teku busasshiyar Kasa, Da Kafa suka bi ta 
rigyawa, Muka yi murna da shi. 

7 Yakan yi mulki da ikonsa har abada. Idonsa yana duban 
al'ummai, Kada ku bar masu tawaye su daukaka kansu. 
Selah. 

8 Ku yabi Allahnmu, ya ku mutane, Ku sa a ji muryar 
yabonsa! 

9 Wanda yake rike da ranmu a rayuwa, Ba ya kyale 
kafafunmu su motsa. 

10 Gama kai, ya Allah, ka gwada mu,Ka gwada mu kamar 
yadda ake gwada azurfa. 

11 Ka shigar da mu cikin tarko. Ka dora wa kukummanmu 
wahala. 

12 Ka sa mutane su hau kanmu. Muka bi ta wuta da ruwa, 
amma ka fisshe mu a wuri mai albarka. 

13 Zan shiga gidanka da hadayun konawa, Zan cika maka 
wa'adina. 

14 Wadanda lebuna suka yi, Bakina ya fada Sa'ad da nake 
shan wahala. 

15 Zan mika maka hadayun konawa na tumaki, da turaren 
raguna. Zan ba da bijimai da awaki. Selah. 

16 Ku zo ku ji, dukanku masu tsoron Allah, Zan fada muku 
abin da ya yi domin raina. 

17 Na yi kuka gare shi da bakina, Harshena kuma ya 
daukaka shi. 

18 Idan na lura da mugunta a zuciyata, Ubangiji ba zai ji ni 
ba. 

19 Amma hakika Allah ya ji ni. Ya kasa kunne ga muryar 
addu'ata. 

20 Yabo ya tabbata ga Allah, Wanda bai juyar da addu'ata 
ba, Ko jinkansa. 


BABI NA 67 


1 Allah ka ji tausayinmu, ka albarkace mu. Ya sa fuskarsa 
ta haskaka a kanmu; Selah. 

2 Domin a san hanyarka a duniya, Ceton lafiyarka a cikin 
dukan al'ummai. 


ZABURA 


3 Jama'a su yabe ka, ya Allah! Bari dukan mutane su yabe 
ka. 

4 Ka sa al'ummai su yi murna, su raira waka don murna, 
Gama za ka yi wa jama'a shari'a da adalci, Ka yi mulkin 
al'ummai a duniya. Selah. 

5 Jama'a su yabe ka, ya Allah! Bari dukan mutane su yabe 
ka. 

6 Sa'an nan kasa za ta ba da amfaninta. kuma Allah, ko da 
namu Allah, zai sa mana albarka. 

7 Allah zai albarkace mu; Dukan iyakar duniya kuma za su 
ji tsoronsa. 


BABI NA 68 


1 Allah ya tashi, bari makiyansa su warwatse, Masu Kinsa 
su gudu a gabansa. 

2 Kamar yadda hayaki ke korarsu, haka nan kuma suke 
kore su, Kamar yadda kakin zuma ke narkewa a gaban 
wuta, Haka nan mugaye su mutu a gaban Allah. 

3 Amma bari adalai su yi murna. Bari su yi murna a gaban 
Allah, su yi murna kwarai. 

4 Ku raira waka ga Allah, Ku raira yabo ga sunansa, Ku 
yabe shi wanda yake bisa sammai da sunansa Yahweh, Ku 
yi murna a gabansa. 

5 Uban marayu, da alkali ga gwauraye, Elohim ne a 
mazauninsa mai tsarki. 

6 Allah yana sa wadanda suke kadaici cikin iyali, Yakan 
fitar da wadanda aka daure da sarkoki, Amma masu tayar 
da hankali suna zaune a busasshiyar kasa. 

7 Ya Allah, Sa'ad da ka fita gaban jama'arka, Sa'ad da ka yi 
tafiya cikin jeji! Selah: 

8 Duniya ta girgiza, Sammai kuma sun yi rawar jiki a 
gaban Allah, Sinai ma ta girgiza a gaban Allah, Allah na 
Isra'ila. 

9 Ya Allah, ka aiko da ruwa mai yawa, Sa'ad da ka tabbatar 
da gādonka sa'ad da ta gaji. 

10 Jama'arka suna zaune a ciki, Ya Allah, ka shirya wa 
matalauta alherinka. 

11 Ubangiji ya ba da magana, Jama'ar masu shela ta yi 
yawa. 

12 Sarakunan runduna suna gudu da sauri, Wadanda suke 
zaune a gida suna raba ganima. 

13 Ko da kun kwanta a cikin tukwane, Za ku zama kamar 
fikafikan kurciya da azurfa, da fuka-fukanta da zinariya. 

14 Sa'ad da Madaukaki ya warwatsa sarakuna a cikinta, Ya 
yi fari fari kamar dusar kankara a Salmon. 

15 Tudun Allah kamar tudun Bashan yake. tudu mai tsayi 
kamar tudun Bashan. 

16 Don me kuke tsalle, ku tuddai masu tsayi? Wannan shi 
ne dutsen da Allah yake nufin ya zauna a cikinsa; I, 
Ubangiji zai zauna a cikinta har abada. 

17 Karusai na Allah dubu ashirin ne, Dubban mala'iku ne, 
Ubangiji yana tare da su, Kamar yadda yake a Sinai, a 
Wuri Mai Tsarki. 

18 Ka haura zuwa sama, Ka kai zaman talala, Ka karbi 
kyautai ga mutane. I, ga 'yan tawaye kuma, domin Ubangiji 
Allah ya zauna tare da su. 

19 Yabo ya tabbata ga Ubangiji, Wanda kullum yake dora 
mana kaya masu amfani, Allah Mai Cetonmu. Selah. 

20 Shi ne Allahnmu shi ne Allah Mai Ceto. Kuma ga Allah 
Ubangiji ne ke da al'amuran mutuwa. 


21 Amma Allah zai kwace kan abokan gabansa, Da gashin 
kansa na wanda ya ci gaba da yin zunubi. 

22 Ubangiji ya ce, “Zan komo daga Bashan, Zan komo da 
jama'ata daga zurfin teku. 

23 Domin a tsoma kafarka cikin jinin makiyanka, Da 
harshen karnukanka. 

24 Sun ga tafiyarka, ya Allah! Har ma da al'amuran 
Allahna, Sarkina, a Wuri Mai Tsarki. 

25 Mawaka sun yi gaba, 'yan wasan kida suna biye. Daga 
cikin su akwai 'yan mata masu wasa da daloli. 

26 Ku yabi Allah cikin jama'a, Ku yabi Ubangiji daga 
mabubbugar Isra'ila. 

27 Akwai karamin Biliyaminu tare da shugabansu, da 
sarakunan Yahuza, da majalisarsu, da sarakunan Zabaluna, 
da na Naftali. 

28 Allahnka ya umarci karfinka, Ya Allah, ka Karfafa abin 
da ka yi mana. 

29 Saboda Haikalinka a Urushalima sarakuna za su kawo 
maka kyaututtuka. 

30 Ka tsauta wa taron mashi, Da yawan bijimai, Da 
marukan jama'a, Har kowa ya mika kansa da guntun azurfa, 
Ka warwatsa mutanen da suke jin dadin yaki. 

31 Sarakuna za su fito daga Masar. Habasha za ta mika 
hannuwanta ga Allah. 

32 Ku raira waka ga Allah, ku mulkokin duniya! Ku raira 
yabo ga Ubangiji; Selah: 

33 Ga wanda yake hawa bisa sammai, Wadanda suke a dā. 
Ga shi, yana aika muryarsa, da babbar murya. 

34 Ku ba da Karfi ga Allah, daukakarsa tana bisa Isra'ila, 
Karfinsa kuma yana cikin gizagizai. 

35 Ya Allah, kai mai firgita ne daga tsarkakakkun 
wurarenka, Elohim na Isra'ila shi ne yake ba jama'arsa Karfi 
da karfi. Albarkacin Allah. 


BABI NA 69 


1 Ka cece ni, ya Allah! Gama ruwayen sun shiga cikin 
raina. 

2 Na nutse a cikin zurfafan laka, inda babu tsayawa, Na 
shiga ruwa mai zurfi, Ruwan ruwa ya cika ni. 

3 Na gaji da kukana, Makogwarona ya bushe, Idona sun 
bushe sa'ad da nake jiran Allahna. 

4 Wadanda suke Kina ba dalili sun fi gashin kaina yawa, 
Wadanda suke so su hallaka ni, da yake abokan gabana da 
zalunci suke da Karfi, Sa'an nan na mayar da abin da ban 
kwashe ba. 

5 Ya Allah, ka san wautata. Zunubaina kuma ba su boye 
gare ka ba. 

6 Ya Ubangiji Allah Mai Runduna, kada wadanda suke 
jiranka su ji kunya sabili da ni! 

7 Domin saboda kai na dauki zargi. kunya ta rufe fuskata. 

8 Na zama bako ga 'yan'uwana, Baki kuma ga 'ya'yan 
uwana. 

9 Gama kishin gidanka ya cinye ni. Zagin wadanda suka 
zage ka sun fadi a kaina. 

10 Sa'ad da na yi kuka, na kuma azabtar da raina da azumi, 
Wannan ya zama abin zargi na. 

11 Na sa tufafina na makoki. Na zama karin magana a gare 
su. 

12 Wadanda suke zaune a kofa suna yi mini magana. Ni 
kuwa wakar mashaya ce. 


ZABURA 


13 Amma ni, addu'ata a gare ka take, ya Ubangiji, a lokacin 
farin ciki, Ya Allah, cikin yawan jinkanka, ka ji ni, cikin 
amincin cetonka. 

14 Ka cece ni daga cikin laka, Kada in nutse, Ka cece ni 
daga makiyana, Da kuma daga zurfin ruwaye. 

15 Kada rigyawar ruwa ta mamaye ni, Kada kuma bari 
zurfin ruwa ya cinye ni, Kada kuma kada rami ya rufe 
bakinta a kaina. 

16 Ka ji ni, ya Ubangiji! Gama madawwamiyar kaunarka 
tana da kyau: Ka juyo gare ni bisa ga yawan jinkanka. 

17 Kada ka boye fuskarka daga bawanka. Gama ina cikin 
wahala, kuji ni da sauri. 

18 Ka matso kusa da raina, ka fanshe shi, Ka cece ni 
saboda makiyana. 

19 Ka san zagina, da kunyata, da rashin kunyata, Dukan 
makiyana suna gabanka. 

20 Zagi ya karya zuciyata. Ina cike da bakin ciki. Ga masu 
ta'aziyya, amma ban sami ko daya ba. 

21 Suka ba ni gawa domin abincina. Kuma da kishirwata 
suka ba ni ruwan vinegar in sha. 

22 Bari teburinsu ya zama tarko a gabansu, Abin da ya 
kamata ya zama tarko. 

23 Ka sa idanunsu su yi duhu, Don kada su gani. Kuma ku 
sa kugiyoyinsu su yi rawar jiki. 

24 Ka zubo musu da hasalarka, Ka sa hasalar fushinka ta 
kama su. 

25 Bari mazauninsu su zama kufai. Kada kowa ya zauna a 
alfarwansu. 

26 Gama suna tsananta wa wanda ka buge. Suna magana 
da bakin cikin wadanda ka raunata. 

27 Ka kara mugunta ga muguntarsu, Kada ka bar su su 
shiga cikin adalcinka. 

28 A shafe su daga littafin masu rai, Kada a rubuta su tare 
da adalai. 

29 Amma ni matalauci ne, mai bakin ciki ne, Ya Allah, ka 
sa cetonka ya daukaka ni. 


30 Zan yabi sunan Allah da waka, In daukaka shi da godiya. 


31 Wannan kuma zai faranta wa Yahweh rai, Fiye da sa ko 
bijimi mai kahoni da kofato. 

32 Masu tawali'u za su ga wannan, su yi murna, Masu 
neman Allah za su rayu! 

33 Yahweh yana jin matalauci, Ba ya raina fursunoninsa. 
34 Bari sama da kasa su yabe shi, Da tekuna, Da dukan 
abin da yake motsi a cikinsu. 

35 Gama Allah zai ceci Sihiyona, Ya gina biranen Yahuza, 
Domin su zauna a can, su mallake ta. 

36 Zuriyar barorinsa kuma za su gaji ta, Masu Raunar 
sunansa kuma za su zauna a ciki. 


BABI NA 70 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Zabura ta Dawuda, don 
tunawa.) Ka yi gaggawa, ya Allah, ka cece ni! Ka gaggauta 
taimake ni, ya Ubangiji. 

2 Wadanda suke neman raina su ji kunya, su kunyata, 
Wadanda suke marmarin cutarta su koma baya, su rude. 

3 Ka sa a komo da su saboda kunyarsu, Wadanda suka ce, 
ʻ‘A’a! 

4 Ka sa dukan wadanda suke nemanka su yi farin ciki su yi 
farin ciki da kai, Masu Raunar cetonka kuma su ce kullum, 
“Bari Allah ya daukaka. 


5 Amma ni matalauci ne, matalauci, Ka yi gaggawar zuwa 
gare ni, ya Allah! Ya Ubangiji, kada ka dakata. 


BABI NA 71 


1 A gare ka na dogara, ya Yahweh, Kada ka bar ni in 
kunyata. 

2 Ka cece ni cikin adalcinka, ka cece ni, Ka karkata 
kunnenka gare ni, ka cece ni. 

3 Ka zama kakkarfan mazaunina, Inda zan yi tafiya kullum, 
Ka ba da umami a cece ni. Gama kai ne dutsena da 
kagarana. 

4 Ya Allahna, ka cece ni daga hannun mugaye, Daga 
hannun azzalumi da azzalumi. 

5 Kai ne begena, ya Ubangiji Allah, Kai ne amintaccena 
tun daga kuruciyata. 

6 Ta wurinka aka daga ni tun daga cikin mahaifa, Kai ne 
wanda ka fitar da ni daga cikin mahaifiyata, Kullum 
yabona zai tabbata gare ka. 

7 Na zama abin al'ajabi ga mutane da yawa. Amma kai ne 
mafakata mai Karfi. 

8 Bari bakina ya cika da yabonka da darajarka dukan yini. 

9 Kada ka rabu da ni a lokacin tsufa. Kada ka yashe ni 
lokacin da karfina ya Kare. 

10 Gama makiyana suna magana gaba da ni. Wadanda 
suke jiran raina kuwa sun yi shawara tare. 

11 Yana cewa, Allah ya yashe shi, ku tsananta masa, ku 
kama shi. gama ba wanda zai cece shi. 

12 Ya Allah, kada ka yi nisa da ni, ya Allahna, ka yi 
gaggawar taimakona. 

13 Wadanda suke makiyan raina su sha kunya, su cinye su. 
Ka sa a rufe su da zargi da rashin kunya wadanda suke 
neman cutar da ni. 

14 Amma zan sa zuciya kullum, in Kara yabe ka. 

15 Bakina zai ba da labarin adalcinka da cetonka dukan 
yini. domin ban san adadinsu ba. 

16 Zan tafi da karfin Ubangiji Allah, Zan ba da labarin 
adalcinka, kai kadai. 

17 Ya Allah, ka koya mini tun ina kuruciya, Har yanzu ina 
ba da labarin ayyukanka masu banmamaki. 

18 Yanzu kuma sa'ad da na tsufa na yi furfura, ya Allah, 
kada ka yashe ni. Har sai na nuna karfinka ga wannan tsara, 
da ikonka ga kowane mai zuwa. 

19 Adalcinka kuma, ya Allah, yana da girma, Ka aikata 
manyan al'amura, Ya Allah, wane ne kamarka! 

20 Kai da ka nuna mini masifu da yawa, Za ka sake rayar 
da ni, Ka komo da ni daga zurfafan duniya. 

21 Za ka kara girmana, Ka ta'azantar da ni a kowane fanni. 
22 Zan yabe ka da garaya, Da gaskiyarka, ya Allahna, Zan 
raira maka waka da garaya, Ya Mai Tsarki na Isra'ila. 

23 Lebuna za su yi murna da farin ciki sa'ad da na yi maka 
waka. da raina, wanda ka fanshi. 

24 Harshena kuma zai yi maganar adalcinka dukan yini, 
Gama sun kunyata, Wadanda suke neman cuce ni sun sha 
kunya. 


BABI NA 72 


1 Ya Allah, ka ba sarki shari'arka, Ka ba dan sarki 
adalcinka. 

2 Zai yi wa jama'arka shari'a da adalci, talakanka kuma da 
adalci. 


ZABURA 


3 Duwatsu za su kawo salama ga jama'a, Da kanana tuddai, 
ta wurin adalci. 

4 Zai hukunta matalauta jama'a, Ya ceci 'ya'yan matalauta, 
Ya ragargaza azzalumai. 

5 Za su ji tsoronka muddin rana da wata suna dawwama a 
dukan zamanai. 

6 Zai sauko kamar ruwan sama a kan ciyawar da aka yanka, 
Kamar yayyafi mai ban ruwa. 

7 A zamaninsa adalai za su yi girma. da yalwar salama 
matukar wata ya dawwama. 

8 Zai yi mulki daga teku zuwa teku, Daga kogi har zuwa 
iyakar duniya. 

9 Wadanda suke zaune a jeji za su rusuna a gabansa. 
Makiyansa kuma za su lasa kura. 

10 Sarakunan Tarshish da na tsibirai za su kawo kyautai, 
sarakunan Sheba da na Seba za su ba da kyautai. 

11 Dukan sarakuna za su fadi a gabansa, Dukan al'ummai 
za su bauta masa. 

12 Gama zai ceci matalauci sa'ad da ya yi kuka. Talakawa 
kuma, da wanda ba shi da mataimaki. 

13 Yakan yi wa matalauta da matalauta tausayi, Ya ceci 
rayukan mabukata. 

14 Zai fanshi ransu daga yaudara da zalunci, Jininsu zai yi 
daraja a gabansa. 

15 Zai rayu, za a ba shi zinariyar Sheba. Kuma kullum za a 
yabe shi. 

16 Za a sami dantsin hatsi a Kasa a bisa kwankolin duwatsu. 
'Ya'yan itacen marmari za su girgiza kamar Lebanon, 
mutanen birni kuma za su yi girma kamar ciyawa na kasa. 
17 Sunansa zai dawwama har abada, Sunansa zai 
dawwama muddin rana, Mutane za su sami albarka ta 
wurinsa, Dukan al'ummai za su ce da shi mai albarka. 

18 Yabo ya tabbata ga Ubangiji Allah, Allah na Isra'ila, 
Wanda ya yi abubuwa masu banmamaki kadai. 

19 Albarka tā tabbata ga sunansa mai daukaka har abada: 
Bari dukan duniya ta cika da daukakarsa. Amin, da Amin. 
20 Addu'o'in Dawuda dan Yesse ya Kare. 


BABI NA 73 


1 (Zabura ta Asaf.) Hakika Allah nagari ne ga Isra'ila, Har 
da wadanda suke da zuciya mai tsarki. 

2 Amma ni, kafafuna sun kusan shude. matakana sun kusa 
zamewa. 

3 Gama ina kishin wawaye, Sa'ad da na ga wadatar mugaye. 
4 Gama ba su da dauri a mutuwarsu, Amma karfinsu yana 
da karfi. 

5 Ba su cikin wahala kamar sauran mutane. Ba kuma a yi 
musu annoba kamar sauran mutane ba. 

6 Don haka girman kai ya kewaye su kamar sarka. Tashin 
hankali ya rufe su kamar tufa. 

7 Idanunsu sun fito da kiba, Suna da abin da ya fi karfin 
zuciya. 

8 Sun lalatar da su, Suna fadar zalunci a kan zalunci. 

9 Suna sa bakinsu gāba da sammai, Harshensu yana yawo a 
duniya. 

10 Domin haka jama'arsa suka komo nan, Ruwan Kokon 
koko yakan kwararo musu. 

11 Suka ce, “Kaka Allah ya sani? Shin kuma akwai ilmi a 
wurin Madaukaki? 

12 Ga shi, wadannan su ne marasa tsoron Allah, Wadanda 
suke da albarka a duniya. suna karuwa da wadata. 


13 Hakika na tsarkake zuciyata a banza, Na wanke 
hannuwana da rashin laifi. 

14 Gama dukan yini ana yi mini azaba, Ana kuma yi mini 
horo kowace safiya. 

15 Idan na ce, Zan yi magana haka. Ga shi, da na yi wa 
tsarar 'ya'yanku laifi. 

16 Sa'ad da na yi tunani in san wannan, ya yi mini zafi 
kwarai. 

17 Har sai da na shiga Haikalin Allah. sai na gane karshen 
su. 

18 Hakika, ka sa su a wurare masu santsi, Ka jefar da su 
cikin halaka. 

19 Kaka ta kaskantar da su, Kamar cikin dan lokaci! An 
cinye su da tsoro. 

20 Kamar mafarki lokacin da mutum ya farka. Don haka, 
ya Ubangiji, sa'ad da ka farka, za ka raina siffarsu. 

21 Ta haka zuciyata ta yi bakin ciki, An soke ni a 
kwakkwalwa. 

22 Ni wauta ce, ban sani ba, Na zama kamar dabba a 
gabanka. 

23 Duk da haka ina tare da kai kullayaumin, Ka rike ni da 
hannun damana. 

24 Za ka bishe ni da shawararka, Sa'an nan ka karbe ni ga 
daukaka. 

25 Wa nake da shi a Sama sai kai? Kuma babu wani rai a 
cikin Kasa, face kai. 

26 Jikina da zuciyata sun Kare, Amma Allah shi ne karfin 
zuciyata, rabona ne har abada. 

27 Ga shi, wadanda suke nesa da kai za su lalace, Ka 
hallakar da dukan wadanda suke yin karuwanci daga gare 
ka. 

28 Amma yana da kyau in kusanci Allah, Na dogara ga 
Ubangiji Allah, Domin in fadi dukan ayyukanka. 


BABI NA 74 


1 (Maskil na Asaf.) Ya Allah, me ya sa ka kore mu har 
abada? Me ya sa kuke fushi da tumakin makiyayanki? 

2 Ka tuna da taronka, Wadanda ka riga ka saya. sandan 
gadonka, wanda ka fanshi. Wannan Dutsen Sihiyona, inda 
ka zauna. 

3 Ka daga kafafunka zuwa ga halaka har abada. Har ma da 
dukan abin da makiyan suka aikata mugunta a Wuri Mai 
Tsarki. 

4 Makiyanka suna ruri a cikin ikilisiyoyinka. sun kafa 
alamarsu. 

5 Wani mutum ya shahara kamar yadda ya daga gatari bisa 
itatuwa masu kauri. 

6 Amma yanzu suna farfasa sassakakkun nasa da gatura da 
guduma. 

7 Sun jefa wuta a Haikalinka, Sun kazantar da su, Sun 
rurrushe wurin da sunanka a kasa. 

8 Suka ce a cikin zukatansu, Mu hallaka su tare, Sun Kone 
dukan majami'un Allah a Kasar. 

9 Ba mu ga alamunmu ba, Ba wani annabi, Ba kuma a 
cikinmu wanda ya san tsawon lokacin. 

10 Ya Allah, har yaushe makiyan za su raini? Makiyi za su 
zagi sunanka har abada? 

11 Me ya sa kake janye hannunka, Da hannun damanka? 
Fizge shi daga kirjinka. 

12 Gama Allah shi ne Sarkina na dā, Yana yin ceto a cikin 
duniya. 


ZABURA 


13 Ka raba teku da karfinka, Ka karya kawunan dodanni a 
cikin ruwayen. 

14 Ka ragargaza kawunan lewitan, Ka ba shi abinci ga 
mutanen da suke zaune a jeji. 

15 Ka share mabubbuga da rigyawa, Ka kafe manyan 
koguna. 

16 Yini naka ne, dare kuma naka ne, Ka shirya haske da 
rana. 

17 Ka sa dukan iyakoki na duniya, Ka yi rani da damuna. 
18 Ka tuna, ya Yahweh, abokan gāba sun zagi, Wawaye 
kuma sun zagi sunanka. 

19 Kada ka ba da ran kurcanka ga mugaye, Kada ka manta 
da taron matalautanka har abada. 

20 Ku lura da alkawarin, Gama dusar kankara a duniya 
cike take da matsuguni na zalunci. 

21 Kada wadanda ake zalunta su komo da kunya, Bari 
matalauta da matalauta su yabi sunanka. 

22 Ya Allah, ka tashi, ka yi wa kanka shari'a, Ka tuna da 
yadda wawa yake zaginka kowace rana. 

23 Kada ka manta da muryar makiyanka, Hayaniyar 
makiyanka tana karuwa kullum. 


BABI NA 75 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Altaschit, Zabura ko Wakar 
Asaf.) A gare ka, ya Allah, muna gode maka, muna gode 
maka, Domin sunanka yana kusa da ayyukanka masu 
banmamaki. 

2 Sa'ad da na karbi taron jama'a, Zan yi shari'a da gaskiya. 
3 Duniya da dukan mazaunanta sun narke, Na dauki 
ginshikanta. Selah. 

4 Na ce wa wawaye, “Kada ku yi wauta! 

5 Kada ku daga kahonku sama, kada ku yi magana da 
taurin wuya. 

6 Gama daukaka ba daga gabas ba, ko daga yamma, ko 
daga kudu take zuwa. 

7 Amma Allah ne mai shari'a, Yakan kafa daya, ya kafa 
wani. 

8 Gama akwai koko a hannun Yahweh, ruwan inabin kuma 
ja ne. yana cike da cakuda; Yakan zubar da shi, amma 
tarkacensa, dukan mugaye na duniya za su shafe su, su sha 
su. 

9 Amma zan fada har abada. Zan raira yabo ga Allah na 
Yakubu. 

10 Zan datse zankayen mugaye duka. Amma za a daukaka 
kahonin adalai. 


BABI NA 76 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka a Neginot, Zabura ko Wakar 
Asaf.) A Yahuza an san Allah, Sunansa mai girma a Isra'ila. 
2 A Salem kuma yana alfarwarsa, Da mazauninsa a 
Sihiyona. 

3 A can ya farfasa kiban baka, da garkuwa, da takobi, da 
yaki. Selah. 

4 Kai ne mafi daukaka da daraja fiye da duwatsun ganima. 
5 An lalatar da makarkashiya, Sun yi barci, Ba wanda ya 
sami hannun jarumawa. 

6 Saboda tsautawarka, ya Allah na Yakubu, Karusai da 
doki duka sun mutu. 

7 Kai, kai ma, abin tsoro ne, Wa zai iya tsayawa a gabanka 
sa'ad da kake fushi? 


8 Ka sa aji shari'a daga Sama. Duniya ta tsorata, ta yi shiru. 
9 Sa'ad da Allah ya tashi domin shari'a, Domin ya ceci 
dukan masu tawali'u na duniya. Selah. 

10 Hakika, fushin mutum zai yabe ka, Ka hana sauran 
hasala. 

11 Ku yi wa'adi, ku biya ga Ubangiji Allahnku, Duk 
wadanda suke kewaye da shi su kawo hadaya ga wanda ya 
kamata aji tsoro. 

12 Zai datse ruhin hakimai, Ya zama abin tsoro ga 
sarakunan duniya. 


BABI NA 77 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, ga Yedutun, Zabura ta 
Asaf.) Na yi kira ga Allah da muryata, Ga Allah da 
muryata. Ya kuwa kasa kunne gare ni. 

2 A ranar wahalata, na nemi Ubangiji, Da daddare na yi 
ciwo, Ban daina ba, Raina ya ki in ta'azantu. 

3 Na tuna da Allah, na kuwa firgita, Na yi gunaguni, raina 
kuma ya baci. Selah. 

4 Ka sa idona yana tashi, Na damu kwarai, har ba zan iya 
magana ba. 

5 Na yi la'akari da zamanin dā, Da shekarun dā. 

6 Ina tunawa da wakara da dare, Ina yin magana da 
zuciyata, Ruhuna kuwa ya yi bincike sosai. 

7 Ubangiji zai yashe har abada? Ba zai kara samun 
tagomashi ba? 

8 Jinkansa ya kare har abada? Wa'adinsa ya Kare har abada? 
9 Allah ya manta da alheri ne? Da fushi ya rufe jinkansa? 
Selah. 

10 Na ce, Wannan ita ce rashin lafiyata, Amma zan tuna da 
shekarun hannun dama na Madaukaki. 

11 Zan tuna da ayyukan Yahweh, Hakika zan tuna da 
mvu'ujizanka na da. 

12 Zan yi tunani a kan dukan ayyukanka, In yi magana a 
kan ayyukanka. 

13 Ya Allah, hanyarka tana cikin Wuri Mai Tsarki, Wa 
yake da girma kamar Allahnmu? 

14 Kai ne Allah mai alajabi, Ka bayyana karfinka ga 
jama'a. 

15 Ka fanshi jama'arka da hannunka, 'Ya'yan Yakubu da na 
Yusufu. Selah. 

16 Ruwayen sun gan ka, ya Allah, ruwayen sun gan ka. 
Suka ji tsoro, Zurfafan kuma suka firgita. 

17 Gizagizai sun zubar da ruwa, sararin sama sun aika da 
murya, Kibanka kuma sun fita waje. 

18 Muryar tsawarka tana cikin sama, Walkiya sun haskaka 
duniya, duniya ta yi rawar jiki, ta girgiza. 

19 Hanyarka tana cikin teku, tafarkinka kuma yana cikin 
manyan ruwaye, Ba a san sawunka ba. 

20 Ka bi da jama'arka kamar garke ta hannun Musa da 
Haruna. 


BABI NA 78 


1 Jama'ata, ku kasa kunne ga shari'ata, Ku kasa kunne ga 
zantukan bakina. 

2 Zan bude bakina da misali, Zan fadi maganganun da ba a 
taba gani ba. 

3 Mun ji, mun kuma sani, Kakanninmu kuma suka fada 
mana. 


ZABURA 


4 Ba za mu boye su daga 'ya'yansu ba, Mukan nuna wa 
tsararraki masu zuwa don yabon Yahweh, Da karfinsa, Da 
ayyukansa masu banmamaki wadanda ya yi. 

5 Gama ya kafa shaida a Yakubu, Ya sa doka a Isra'ila, 
wadda ya umarci kakanninmu, cewa su sanar da 'ya'yansu. 
6 Domin tsararraki masu zuwa su san su, Har da 'ya'yan da 
za a haifa. wanda ya kamata ya tashi ya sanar da su ga 
'ya'yansu. 

7 Domin su sa zuciya ga Allah, Kada su manta da ayyukan 
Allah, Amma su kiyaye umarnansa. 

8 Kada su zama kamar kakanninsu, tsara masu taurin kai, 
masu tayarwa. Jama'a wadanda ba su shiryar da zuciyarsu 
ba, Ruhunsu kuma ba ya tabbata ga Allah. 

9 Mutanen Ifraimu suna da makamai, suna dauke da 
bakuna, Suka komo a ranar yaki. 

10 Ba su kiyaye alkawarin Allah ba, Sun ki bin dokokinsa. 
11 Ya manta da ayyukansa, Da abubuwan al'ajabi wadanda 
ya nuna musu. 

12 Ya aikata abubuwa masu banmamaki a gaban 
kakanninsu, A Kasar Masar, A filin Zowan. 

13 Ya raba teku, Ya sa su bi ta cikin teku. Ya sa ruwayen 
su tsaya kamar tsibi. 

14 Da rana ya bishe su da gajimare, Dare kuwa da hasken 
wuta. 

15 Ya farfashe duwatsu a jeji, Ya ba su abin sha kamar 
daga zurfafa. 

16 Ya fitar da koguna daga dutsen, Ya sa ruwa ya gudana 
kamar koguna. 

17 Suka Rara yi masa zunubi, Suka tsokani Madaukaki a 
jeji. 

18 Suka gwada Allah a zuciyarsu, ta wurin rokon abinci 
don sha'awarsu. 

19 Sun yi magana gāba da Allah. Suka ce, 'Allah zai iya 
shirya tebur a jeji? 

20 Ga shi, ya bugi dutsen, Ruwa ya bubbuga, Koguna suka 
yi ambaliya. zai iya ba da burodi kuma? Zai iya ba da nama 
ga mutanensa? 

21 Ubangiji kuwa ya ji haka, ya husata, Aka hura wuta a 
kan Yakubu. 

22 Domin ba su gaskata da Allah ba, Ba su dogara ga 
cetonsa ba. 

23 Ko da yake ya umarci gajimare daga sama, Ya bude 
kofofin sama. 

24 Na zubo musu manna su ci, Na ba su daga hatsin sama. 
25 Mutum ya ci abincin mala'iku, Ya aike su da nama su 
Roshi. 

26 Ya sa iskar gabas ta buso sama, Da ikonsa kuma ya 
kawo iskar kudu. 

27 Ya zubo musu nama kamar Kura, da tsuntsaye masu 
fuka-fukai kamar yashin teku. 

28 Ya sa ta fadi a tsakiyar sansaninsu, kewaye da wuraren 
zamansu. 

29 Sai suka ci suka koshi, gama ya ba su abin da suke so. 
30 Ba su kasance masu nisantar sha'awarsu ba. Amma tun 
da namansu yana cikin bakunansu. 

31 Ubangiji ya husata a kansu, ya karkashe zababbun 
mutanen Isra'ila. 

32 Duk wannan sun yi zunubi har yanzu, Ba su kuwa 
gaskata ayyukansa masu banmamaki ba. 

33 Saboda haka ya cinye kwanakinsu a banza, Shekarunsu 
kuma cikin wahala. 


34 Sa'ad da ya kashe su, sai suka neme shi, suka komo, 
suka tambayi Allah da wuri. 

35 Sai suka tuna Allah ne dutsensu, Allah Madaukaki ne 
mai fansarsu. 

36 Duk da haka sun yi masa bakar magana da bakinsu, Sun 
yi masa karya da harsunansu. 

37 Gama zuciyarsu ba ta yi daidai da shi ba, Ba su kuma 
dawwama ga alkawarinsa. 

38 Amma da yake yana da tausayi, ya gafarta muguntarsu, 
bai hallaka su ba, Yakan juyar da fushinsa sau da yawa, 
Bai kuwa ta da dukan hasalansa ba. 

39 Gama ya tuna su nama ne. Iska mai shudewa, ba ta sake 
dawowa. 

40 Sau nawa suka tsokane shi a jeji, Suka yi masa bakin 
ciki a hamada! 

41 Sun komo, Suka gwada Allah, Suka tauye Mai Tsarki 
na Isra'ila. 

42 Ba su tuna da hannunsa ba, Ko ranar da ya cece su daga 
abokan gāba. 

43 Yadda ya aikata mu'ujizai a Masar, Da abubuwan 
banmamaki a filin Zowan. 

44 Sun mai da kogunansu jini. da ambaliyarsu, da ba za su 
iya sha ba. 

45 Ya aika da kudaje iri-iri a cikinsu, suka cinye su. da 
kwadi, wanda ya halaka su. 

46 Ya ba da albarkarsu ga macizai, Ya ba da aikinsu ga 
fara. 

47 Ya lalatar da kurangar inabinsu da kankara, Ya lalatar 
da itatuwan sikamore da sanyi. 

48 Ya ba da shanunsu ga kankara, Garkensu kuma ga 
tsawa mai zafi. 

49 Ya jefa masu zafin fushinsa, Da hasala, da hasala, da 
wahala, Da aika mugayen mala'iku. 

50 Ya yi hanyar fushinsa. Bai cece su daga mutuwa ba, 
amma ya ba da ransu ga annoba. 

51 Ya karkashe dukan 'ya'yan fari na Masar. Babban 
Karfinsu a cikin bukkoki na Ham. 

52 Amma ya sa jama'arsa su fita kamar tumaki, Ya bi da su 
cikin jeji kamar garke. 

53 Ya bishe su lafiya, Ba su ji tsoro ba, Amma teku ta 
mamaye abokan gābansu. 

54 Ya kai su iyakar Wuri Mai Tsarki, wato dutsen nan 
wanda hannun damansa ya saya. 

55 Ya kori al'ummai a gabansu, Ya raba musu gādo ta 
hanyar layi, Ya sa kabilan Isra'ila su zauna a alfarwansu. 

56 Duk da haka sun gwada, suka tsokani Allah Madaukaki, 
Ba su kiyaye umarnansa ba. 

57 Amma suka juya baya, suka yi rashin aminci kamar 
kakanninsu, Sun karkace kamar bakan yaudara. 

58 Gama sun sa shi ya yi fushi da masujadansu, Suka sa shi 
kishi da gumakansu. 

59 Da Allah ya ji haka, sai ya husata, ya raina Isra'ilawa 
kwarai. 

60 Ya rabu da alfarwa ta Shilo, Alfarwar da ya kafa ga 
mutane. 

61 Ya ba da karfinsa zuwa bauta, Da daukakarsa a hannun 
abokan gaba. 

62 Ya ba da jama'arsa ga takobi. Ya yi fushi da gadonsa. 

63 Wuta ta cinye samarinsu. Kuma ba a aurar da 
kuyanginsu. 

64 An kashe firistocinsu da takobi. Matansu kuwa ba su yi 
makoki ba. 


ZABURA 


65 Sa'an nan Ubangiji ya tashi kamar mai barci, Kamar 
babban mutum mai sowa saboda ruwan inabi. 

66 Ya bugi abokan gābansa a baya, Ya sa su zama abin 
zargi har abada. 

67 Ya ki alfarwa ta Yusufu, Bai zai kabilar Ifraimu ba. 

68 Amma ya zabi kabilar Yahuza, Dutsen Sihiyona wanda 
yake Kauna. 

69 Ya gina Wuri Mai Tsarki kamar fādokai masu tsayi, 
Kamar duniya wadda ya kafa har abada. 

70 Ya zabi bawansa Dawuda, Ya dauke shi daga garken 
tumaki. 

71 Ya kawo shi daga bin tumaki masu girma da 'ya'ya 
domin ya yi kiwon Yakubu jama'arsa, Isra'ila kuwa 
gadonsa. 

72 Sai ya ciyar da su bisa ga zuciyarsa. Ya shiryar da su da 
basirar hannuwansa. 


BABI NA 79 


1 (Zabura ta Asaf.) Ya Allah, al'ummai sun shiga gadonka! 
Sun Kazantar da Haikalinka mai tsarki. Sun jera 
Urushalima tudu. 

2 An ba da gawawwakin bayinka abinci ga tsuntsayen 
sama, Naman tsarkakanka ga namomin duniya. 

3 Sun zubar da jininsu kamar ruwa kewaye da Urushalima. 
Ba wanda zai binne su. 

4 Mun zama abin zargi ga makwabtanmu, Abin kyama da 
abin ba'a ga wadanda suke kewaye da mu. 

5 Har yaushe, ya Yahweh? Za ka yi fushi har abada? 
Kishinka zai Kone kamar wuta? 

6 Ka zubo da fushinka a kan al'ummai wadanda ba su san 
ka ba, Da mulkoki wadanda ba su yi kira da sunanka ba. 

7 Gama sun cinye Yakubu, Sun lalatar da mazauninsa. 

8 Kada ka tuna da mugayen laifuffuka na dā! 

9 Ka taimake mu, ya Allah Mai Cetonmu, Domin girman 
sunanka, Ka cece mu, ka kawar da zunubanmu, Saboda 
sunanka. 

10 Don me al'ummai za su ce, Ina Allahnsu? Ka sa a san 
shi a cikin al'ummai a gabanmu ta wurin fansar jinin 
bayinka da aka zubar. 

11 Bari nishin dan fursuna ya zo gabanka. Bisa ga girman 
ikonka ka kiyaye wadanda aka sa a kashe. 

12 Ka saka wa makwabtanmu rii bakwai a kirjinsu, abin 
da suka zagi ka, ya Ubangiji. 

13 Don haka mu jama'arka da tumakin makiyayarka, Za 
mu gode maka har abada, Za mu yi shelar yabonka ga 
dukan zamanai. 


BABI NA 80 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka bisa Shoshannimedut, 
Zabura ta Asaf.) Ka kasa kunne, Makiyayin Isra'ila, Kai da 
kake bi da Yusufu kamar garke! Kai da ke zaune a tsakanin 
kerubobin, ka haskaka. 

2 A gaban Ifraimu, da Biliyaminu, da Manassa, ka Karfafa 
karfinka, Ka zo ka cece mu. 

3 Ka komar da mu, ya Allah, Ka sa fuskarka ta haskaka. 
kuma za mu tsira. 

4 Ya Yahweh Elohim Mai Runduna, har yaushe za ka yi 
fushi da addu'ar jama'arka? 

5 Kana ciyar da su da abincin hawaye. Ya shayar da su 
hawaye da yawa. 


6 Ka sa mu zama masu fada da makwabtanmu, Abokan 
gābanmu kuma suna yi wa juna dariya. 

7 Ka komar da mu, ya Allah Mai Runduna, Ka sa fuskarka 
ta haskaka! kuma za mu tsira. 

8 Ka fito da kurangar inabi daga Masar, Ka kori al'ummai, 
Ka dasa ta. 

9 Ka yi tanadin daki a gabansa, Ka sa shi ya yi saiwoyi mai 
zurfi, Ya cika Kasar. 

10 Tuddai sun lullube da inuwarsa, Rasansa kuma kamar 
itatuwan al'ul masu kyau. 

11 Ta aika da rassanta zuwa Bahar, Da rassanta har zuwa 
kogi. 

12 Me ya sa ka rurrushe katangarta, Duk wadanda suke 
wucewa ta hanya su kwace ta? 

13 Namomin jeji suna lalatar da shi, Namomin jeji kuma 
suna cinye shi. 

14 Muna rokonka ka komo, ya Allah Mai Runduna! 

15 Da gonar inabin da hannun damanka ya shuka, Da 
reshen da ka Karfafa wa kanka. 

16 An kone ta da wuta, an sare ta, Sun mutu saboda 
tsautawar fuskarka. 

17 Bari hannunka ya kasance bisa mutumin hannun 
damanka, A kan dan mutum wanda ka karfafa wa kanka. 

18 Don haka ba za mu rabu da kai ba, Ka rayar da mu, Mu 
kuwa za mu yi kira ga sunanka. 

19 Ka komar da mu, ya Ubangiji Allah Mai Runduna, Ka 
sa fuskarka ta haskaka. kuma za mu tsira. 


BABI NA 81 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka bisa Gittit, Zabura ta Asaf.) 
Ku raira waka da babbar murya ga Allah karfinmu, Ku 
raira wakar farin ciki ga Allah na Yakubu. 

2 Ku dauki zabura, ku kawo garaya, Da garaya mai dadi. 

3 Ku busa kaho a sabuwar wata, A lokacin da aka kayyade, 
A ranar Idinmu mai girma. 

4 Wannan ka'ida ce ga Isra'ila, Ka'idar Allah na Yakubu. 

5 Ya kafa wa Yusufu wannan don shaida, Sa'ad da ya fita 
Kasar Masar, inda na ji wani harshe da ban fahimta ba. 

6 Na kawar da kafadarsa daga nawayar, An kubutar da 
hannunsa daga tukwane. 

7 Ka yi kira a cikin wahala, na cece ka. Na amsa maka a 
asirce na tsawa, Na gwada ka a ruwayen Meriba. Selah. 

8 Ku ji, ya mutanena, ni kuwa zan ba ku shaida, Ya Isra'ila, 
idan za ku kasa kunne gare ni! 

9 Ba wani bakon allah a cikinki. Kuma kada ku bauta wa 
wani bakon abin bautãwa. 

10 Ni ne Ubangiji Allahnku, na fisshe ku daga Kasar Masar. 
11 Amma mutanena ba su kasa kunne ga maganata ba. 
Isra'ila kuwa ba su yarda da ni ba. 

12 Don haka na bashe su ga sha'awar zuciyarsu, Suka bi 
shawararsu. 

13 Da ma jama'ata sun kasa kunne gare ni, Isra'ila kuma 
sun yi tafiya cikin tafarkina! 

14 Da ba da jimawa ba zan yi nasara a kan abokan gābansu, 
Da ma in juya hannuna gāba da abokan gābansu. 

15 Da makiyan Yahweh su yi biyayya gareshi, Amma da 
lokacinsu ya dawwama har abada. 

16 Da ya ciyar da su da mafi kyawun alkama, Da zumar da 
ta fito daga dutse ta Kosar da ku. 


ZABURA 


BABI NA 82 


1 (Zabura ta Asaf.) Allah yana tsaye a cikin taron manya; 
Yana yin hukunci a cikin alloli. 

2 Har yaushe za ku yi shari'a ta rashin adalci, Ku yarda da 
mugaye? Selah. 

3 Ka kare matalauta da marayu, Ka yi wa matalauta da 
matalauta adaloi. 

4 Ka ceci matalauta da matalauta, Ka cece su daga hannun 
mugaye. 

5 Ba su sani ba, ba kuwa za su gane ba. Suna tafiya cikin 
duhu: Dukan tushen duniya sun shude. 

6 Na ce, ku alloli ne. Kuma dukanku yayan Madaukaki ne. 
7 Amma za ku mutu kamar maza, Ku fadi kamar daya daga 
cikin sarakuna. 

8 Ya Allah, ka tashi, ka hukunta duniya, Gama za ka gāji 
dukan al'ummai. 


BABI NA 83 


1 (Waka ko Zabura ta Asaf.) Kada ka yi shuru, ya Allah: 
Kada ka yi shiru, kada ka yi shiru, ya Allah. 

2 Gama makiyanka suna ta hargitsi, Masu Kinka sun daga 
kai. 

3 Sun kulla makirci gaba da jama'arka, Sun yi shawara a 
kan boyayyunka. 

4 Sun ce, “Ku zo, mu datse su daga zama al’umma. Domin 
kada a Kara tunawa da sunan Isra'ila. 

5 Gama sun yi shawara tare da yarda daya, Sun hada kai da 
kai. 

6 Bukkoki na Edom, da na Isma'ilawa. na Mowab, da 
Hajarawa; 

7 Gebal, da Ammon, da Amalek. Filistiyawa tare da 
mazaunan Taya; 

8 Assur ma yana tare da su, Sun taimaki 'ya'yan Lutu. 
Selah. 

9 Ku yi musu kamar yadda kuke yi wa Madayanawa. 
Sisera, kuma Yabin a rafin Kison. 

10 Wadanda suka mutu a Endor, Suka zama taki ga kasa. 

11 Ka mai da manyansu kamar Oreb, Kamar Ziyib, Dukan 
hakimansu kamar Zeba, da Zalmunna. 

12 Wadanda suka ce, “Bari mu kwace wa kanmu gidajen 
Allah. 

13 Ya Allahna, ka maishe su kamar Kafar Kafa. kamar 
tuntube kafin iska. 

14 Kamar yadda wuta takan kone itace, Kamar yadda 
harshen wuta yake cinna duwatsu. 

15 Don haka ka tsananta musu da guguwarka, Ka tsoratar 
da su da guguwarka. 

16 Ka cika fuskokinsu da kunya. Domin su nemi sunanka, 
ya Ubangiji. 

17 Bari su ji kunya, su firgita har abada. I, bari su sha 
kunya, su lalace. 

18 Domin mutane su sani kai, mai suna Yahweh, kai kadai 
ne Madaukaki bisa dukan duniya. 


BABI NA 84 
1 (Zuwa ga shugaban mawaka na Gittit, Zabura ta 'ya'yan 


Kora.) Dawainiyar bukkokinka suna da ban sha'awa, ya 
Ubangiji Mai Runduna! 


2 Raina yana marmari, Har ma ya gaji saboda farfajiyar 
Yahweh, Zuciyata da namana suna kuka ga Allah Rayayye. 
3 Ya Ubangiji Mai Runduna, Sarkina, Allahna, Gwara ta 
sami gida, Hadiya kuma ta sami gida, Inda za ta kwanta da 
'ya'yanta. 

4 Albarka tā tabbata ga wadanda suke zaune a gidanka, Har 
yanzu suna yabonka. Selah. 

5 Albarka tā tabbata ga mutumin da karfinsa yana cikinka! 
A cikin zuciyarsu al'amuransu suke. 

6 Wadanda suke ratsa kwarin Baka suka kafa rijiya. Ruwan 
sama kuma ya cika tafkuna. 

7 Suna ta fama da Karfi zuwa Karfi, Kowannensu yana 
bayyana gaban Allah a Sihiyona. 

8 Ya Yahweh Elohim Mai Runduna, ka ji addu'ata, Ka kasa 
kunne, ya Allah na Yakubu! Selah. 

9 Duba, ya Allah garkuwarmu, Ka dubi fuskar zababbenka. 
10 Gama kwana daya a farfajiyarka ya fi dubu. Gara in 
zama mai tsaron kofa a Haikalin Allahna, Da in zauna a 
cikin alfarwa ta mugaye. 

11 Gama Yahweh Elohim rana ne da garkuwa, Yahweh zai 
ba da alheri da daukaka, Ba abin kirki ba zai hana masu 
tafiya daidai ba. 

12 Ya Ubangiji Mai Runduna, Mai albarka ne mutumin da 
ya dogara gare ka. 


BABI NA 85 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Zabura ta 'ya'yan Kora.) Ya 
Ubangiji, ka yi wa kasarka alheri, Ka komar da zaman 
talala na Yakubu. 

2 Ka gafarta zunuban jama'arka, Ka rufe dukan zunubansu. 
Selah. 

3 Ka kawar da dukan fushinka, Ka rabu da zafin fushinka. 
4 Ka juyo da mu, ya Allah Mai Cetonmu, Ka kawar mana 
da fushinka. 

5 Za ka yi fushi da mu har abada? Za ka iya jawo fushinka 
har dukan zamanai? 

6 Ba za ka sake rayar da mu ba, Don jama'arka su yi murna 
da kai? 

7 Ka nuna mana jinkanka, ya Yahweh, Ka ba mu cetonka. 

8 Zan ji abin da Allah Yahweh zai fada, Gama zai yi 
magana da salama ga jama'arsa, da tsarkakansa, Amma 
kada su koma ga wauta. 

9 Hakika cetonsa yana kusa da wadanda suke tsoronsa. 
Domin daukaka ta zauna a kasarmu. 

10 Jinkai da gaskiya sun hadu tare. adalci da zaman lafiya 
sun sumbaci juna. 

11 Gaskiya za ta fito daga duniya. Adalci kuma zai dubo 
daga sama. 

12 Yahweh zai ba da abin da yake mai kyau. Kasarmu 
kuwa za ta ba da albarkarta. 

13 Adalci zai tafi gabansa. Zai sa mu a tafarkin sawunsa. 


BABI NA 86 


1 Ya Ubangiji, kasa kunnenka kasa kunne, Gama ni 
matalauci ne, mai bukata. 

2 Ka kiyaye raina; gama ni mai tsarki ne: ya Allahna, ka 
ceci bawanka wanda yake dogara gare ka. 

3 Ka yi mani jinkai, ya Ubangiji, Gama ina kuka gare ka 
kowace rana. 


ZABURA 


4 Ka yi farin ciki da ran bawanka, Gama gare ka, ya 
Ubangiji, na daukaka raina. 

5 Gama kai, ya Ubangiji, kai nagari ne, mai gafartawa ne. 
Mai yawan jinkai ga dukan wadanda suke kiranka. 

6 Ka kasa kunne ga addu'ata, ya Yahweh! kuma ka kasa 
kunne ga muryar addu'ata. 

7 A ranar wahalata zan yi kira gare ka, Gama za ka amsa 
mani. 

8 Ba wani kamarka a cikin alloli, ya Ubangiji! Ba kuwa 
wani aiki kamar ayyukanka. 

9 Dukan al'umman da ka yi za su zo, su yi sujada a 
gabanka, ya Ubangiji. Zan daukaka sunanka. 

10 Gama kai mai girma ne, kana aikata abubuwa masu 
banmamaki, Kai ne Allah kadai. 

11 Ka koya mini hanyarka, ya Ubangiji! Zan yi tafiya cikin 
gaskiyarka: Ka hada zuciyata in ji tsoron sunanka. 

12 Zan yabe ka, ya Ubangiji Allahna, da dukan zuciyata, 
Zan daukaka sunanka har abada abadin. 

13 Gama madawwamiyar kaunarka gareni tana da girma, 
Ka ceci raina daga mafi kaskanci. 

14 Ya Allah, masu girmankai sun tashi gaba da ni, Jama'ar 
azzalumai kuma sun nemi raina. Kuma ba su sanya ka a 
gaba gare su ba. 

15 Amma kai, ya Ubangiji, Allah ne Mai tausayi, Mai 
alheri, Mai hakuri, Mai yawan jinkai da gaskiya. 

16 Ka juyo wurina, ka ji tausayina! Ka ba bawanka 
karfinka, ka ceci dan baiwarka. 

17 Ku nuna mini wata alama ta alheri. Domin makiyana su 
gani, su ji kunya, gama kai, Yahweh, ka taimake ni, ka 
Karfafa ni. 


BABI NA 87 


1 (Zabura ko Waka ga 'ya'yan Kora.) Tushensa yana cikin 
tsattsarkan duwatsu. 

2 Yahweh yana kaunar kofofin Sihiyona Fiye da dukan 
mazaunan Yakubu. 

3 Akan fadar abubuwa masu daukaka, ya birnin Allah! 
Selah. 

4 Zan ambaci Rahab da Babila ga wadanda suka san ni. An 
haifi wannan mutum a can. 

5 A Sihiyona kuwa za a ce, ‘Wannan da wancan mutum an 
haife shi a cikinta, Madaukakin Sarki kuma zai tabbatar da 
ita. 

6 Yahweh zai kidaya sa'ad da ya rubuta mutanen, An haifi 
wannan mutum a can. Selah. 

7 Mawaka da mawaka za su kasance a wurin, Dukan 
mabubbukana suna cikinki. 


BABI NA 88 


1 Waka ko Zabura ga 'ya'yan Kora, zuwa ga shugaban 
mawaka na Mahalat Leannoth, Maschil na Heman 
Ba'ezraiyawa. 

2 Bari addu'ata ta zo gabanka, Ka karkata kunnenka ga 
kukana. 

3 Gama raina yana cike da wahala, Raina kuma ya matso 
kusa da kabari. 

4 An lissafta ni tare da wadanda suke gangarawa cikin rami, 
Ina kamar mutumin da ba shi da Karfi. 


5 “Yantattu a cikin matattu, Kamar wadanda aka kashe 
wadanda suke kwance a kabari, Wadanda ba za ka Kara 
tunawa da su ba, An datse su daga hannunka. 

6 Ka sa ni a cikin rami mafi kaskanci, A cikin duhu, cikin 
zurfafa. 

7 Fushinka ya yi tsanani a kaina, Ka hukunta ni da dukan 
rakuman ruwanka. Selah. 

8 Ka nisantar da abokaina nesa da ni. Ka maishe ni abin 
kyama a gare su: An kulle ni, ba zan iya fitowa ba. 

9 Idanuna suna bakin ciki saboda wahala, Yahweh, na yi 
kira gare ka kowace rana, Na mika hannuwana zuwa gare 
ka. 

10 Za ka yi al'ajabi ga matattu? Matattu za su tashi su yabe 
ka? Selah. 

11 Za a bayyana madawwamiyar kaunarka a kabari? Ko 
kuwa amincinka cikin halaka? 

12 Za a san abubuwan al'ajabi a cikin duhu? Adalcinka 
kuma a Kasar mantuwa? 

13 Amma gare ka na yi kira, ya Yahweh! da safe kuma 
addu'ata za ta zo gare ku. 

14 Ya Yahweh, me ya sa ka rabu da raina? Don me kake 
boye mini fuskanka? 

15 Ina shan wahala, Ina shirye in mutu tun ina kuruciya, 
Sa'ad da nake shan azabarki, nakan damu. 

16 Fushinka mai zafi ya hau kaina. Tsoronka sun kashe ni. 
17 Kullum suna ta kewaye ni kamar ruwa. Suka kewaye ni 
tare. 

18 Ka nisantar da masoyi da abokina, Ka sa abokaina cikin 
duhu. 


BABI NA 89 


1 Zan raira waka ga madawwamiyar kaunar Yahweh har 
abada, Da bakina zan sanar da amincinka ga dukan 
zamanai. 

2 Gama na ce, Za a gina jinkai har abada, Za ka tabbatar da 
amincinka a cikin sammai. 

3 Na yi alkawari da zababbu na, Na rantse wa bawana 
Dawuda. 

4 Zan kafa zuriyarka har abada, In gina gadon sarautarka 
har dukan zamanai. Selah. 

5 Sammai za su yabi al'ajabinka, ya Yahweh, Amincinka 
kuma cikin taron tsarkaka. 

6 Wa a Sama yake da za a kwatanta da Ubangiji? Wane ne 
a cikin 'ya'yan manya za a iya kamanta da Ubangiji? 

7 Allah abin tsoro ne kwarai a cikin taron tsarkaka, A kuma 
ji tsoron dukan wadanda suke kewaye da shi. 

8 Ya Yahweh Elohim Mai Runduna, Wa yake da karfi 
kamarka? Ko ga amincinka kewaye da kai? 

9 Kai ne kake mulkin hushin teku, Sa'ad da rakuman ruwa 
suka tashi, Kakan kwantar da su. 

10 Ka karya Rahab kamar wadda aka kashe. Ka warwatsa 
makiyanka da karfin ikonka. 

11 Sammai naka ne, duniya kuma naka ce, Amma duniya 
da dukanta, ka kafa su. 

12 Arewa da kudu ka halicce su, Tabor da Harmon za su yi 
murna da sunanka. 

13 Kana da iko mai karfi, hannunka yana da karfi, hannun 
damanka kuma yana da karfi. 

14 Adalci da shari'a su ne mazaunin kursiyinka, Jinkai da 
gaskiya suna gabanka. 


ZABURA 


15 “Albarka ta tabbata ga mutanen da suka san sautin 
murna, Ya Yahweh, Za su yi tafiya cikin hasken fuskarka. 
16 Da sunanka za su yi murna dukan yini, Da adalcinka 
kuma za su daukaka. 

17 Gama kai ne madaukakin karfinsu, Da yardarka kuma 
za a daukaka kahonmu. 

18 Gama Yahweh ne mafakarmu. Kuma Allah Mai Tsarki 
na Isra'ila shi ne sarkinmu. 

19 Sa'an nan ka yi magana da Mai Tsarkinka cikin wahayi, 
ka ce, “Na dora taimako ga madaukaki. Na daukaka wanda 
aka zaba daga cikin mutane. 

20 Na sami bawana Dawuda. Na shafe shi da mai mai 
tsarki. 

21 Da wanda hannuna zai kahu, Ni ma zan Karfafa shi. 

22 Abokan gāba ba za su cuce shi ba. kuma dan mugaye ya 
same shi. 

23 Zan bugi makiyansa a gabansa, in hukunta wadanda 
suke Kinsa. 

24 Amma amincita da jinkata za su kasance tare da shi, A 
cikin sunana kuma za a daukaka kahonsa. 

25 Zan sa hannunsa a cikin teku, Da hannun damansa a 
cikin koguna. 

26 Zai yi kuka gare ni, ya ce, “Kai ne ubana, Allahna, da 
dutsen cetona. 

27 Zan maishe shi dan farina, Sama da sarakunan duniya. 
28 Zan kiyaye masa jinkata har abada, Alkawarina kuma 
zai tabbata da shi. 

29 Zan sa zuriyarsa ta dawwama har abada, kursiyinsa 
kuma kamar kwanakin sama. 

30 Idan 'ya'yansa suka rabu da shari'ata, Ba su bi shari'ata 
ba. 

31 Idan sun karya umarnaina, Ba su kiyaye umarnaina ba. 
32 Sa'an nan zan hukunta laifofinsu da sanda, Da dukan 
laifofinsu. 

33 Duk da haka madawwamiyar Kaunata ba zan kwace 
daga gare shi ba, Ba zan bar amincina ya bace ba. 

34 Ba zan karya alkawarina ba, Ba zan sāke abin da ya fita 
daga lebuna ba. 

35 Sau daya na rantse da tsarkina, Ba zan yi wa Dawuda 
karya ba. 

36 Zuriyarsa za ta dawwama har abada, kursiyinsa kuma 
kamar rana a gabana. 

37 Za a kahu har abada abadin kamar wata, Amintaccen 
mashaidi kuma a Sama. Selah. 

38 Amma ka Ri, ka Ki, Ka yi fushi da zababbenka. 

39 Ka bata alkawarin bawanka, Ka kazantar da kambinsa, 
Ka zubar da shi a kasa. 

40 Ka rurrushe shingensa duka. Ka lalatar da kagararsa. 

41 Dukan wadanda suke wucewa ta hanya suna lalatar da 
shi, Ya zama abin zargi ga makwabtansa. 

42 Ka kafa hannun dama na makiyansa. Ka sa makiyansa 
duka su yi murna. 

43 Ka mai da takobinsa, Ba ka sa shi ya tsaya a yaki ba. 

44 Ka sa darajarsa ta kare, Ka jefar da kursiyinsa kasa. 

45 Ka rage kwanakin kuruciyarsa, Ka sa shi kunya. Selah. 
46 Har yaushe ya Yahweh? Za ka buya har abada? 
fushinka zai Kone kamar wuta? 

47 “Ka tuna da kankantar lokacina, Me ya sa ka mai da 
dukan mutane a banza? 

48 Wane mutum ne wanda yake raye, wanda ba zai mutu 
ba? Zai ceci ransa daga hannun kabari? Selah. 


49 Ya Ubangiji, ina madawwamiyar kaunarka, wadda ka 
rantse wa Dawuda da gaskiyarka? 

50 Ya Ubangiji, ka tuna da zagin bayinka. yadda nake 
daukar abin zargi a kirjina na dukan manyan mutane. 

51 Ya Yahweh, abin da makiyanka suka zagi! Wanda suka 
zagi sawun shafaffu da shi. 

52 Yabo ya tabbata ga Yahweh har abada abadin. Amin, da 
Amin. 


BABI NA 90 


1 Ya Ubangiji, kai ne mazauninmu har dukan zamanai. 

2 Kafin a haifi duwatsu, Ko kuma ka yi duniya da duniya, 
Kai ne Allah. 

3 Kakan juyar da mutum ga halaka. Ya ce, 'Ku komo, ku 
'ya'yan mutane. 

4 Gama shekara dubu a gabanka kamar jiya ce da ta shude, 
Kamar tsaro da dare. 

5 Ka dauke su kamar rigyawa. Sun zama kamar barci: da 
safe suna kamar ciyawa mai tsiro. 

6 Da safe takan yi girma, tana girma. Da maraice sai a sare 
ta, ta bushe. 

7 Gama mun Kare da fushinka, Da fushinka kuma muka 
firgita. 

8 Ka sa laifofinmu a gabanka, Ka sa asirinmu ya haskaka 
fuskarka. 

9 Gama dukan kwanakinmu sun shudè da fushinka, Mukan 
cika shekarunmu kamar labari. 

10 Kwanakin shekarunmu shekara sittin da goma ne. In 
kuwa ta wurin karfinsu suka cika shekara tamanin, duk da 
haka karfinsu yakan zama wahala da bakin ciki. Domin da 
sannu za a yanke, kuma mu tashi. 

11 Wa ya san ikon fushinka? Har ma bisa ga tsoronka, 
haka kuma fushinka yake. 

12 Don haka ka koya mana mu kidaya kwanakinmu, 
Domin mu yi amfani da zuciyarmu ga hikima. 

13 Ya Yahweh, har yaushe za ku dawo? Kuma bari ta tùba 
a cikin bayinka. 

14 Ka gamsar da mu da sassafe da jinkanka! Domin mu yi 
murna da farin ciki dukan kwanakinmu. 

15 Ka sa mu yi farin ciki bisa ga kwanakin da ka azabtar da 
mu, Da shekarun da muka ga mugunta. 

16 Bari aikinka ya bayyana ga bayinka, Da daukaka ga 
'ya'yansu. 

17 Ka sa darajar Ubangiji Allahnmu ta tabbata a gare mu, 
Ka kuma tabbatar da aikin hannuwanmu a kanmu. I, aikin 
hannuwanmu ka kafa shi. 


BABI NA 91 


1 Wanda yake zaune a asirce na Madaukaki Zai zauna 
karkashin inuwar Madaukaki. 

2 Zan ce da Ubangiji, Shi ne mafakata da mafakata, 
Allahna! a gare shi zan dogara. 

3 Hakika zai cece ka daga tarkon makiyayi, da mugayen 
annoba. 

4 Zai lullube ka da fuka-fukansa, Za ka dogara a karkashin 
fikafikansa, Gaskiyarsa ita ce garkuwarka da garkuwarka. 

5 Ba za ku ji tsoro saboda tsoro da dare ba. Kuma ba ga 
kibiya mai tashi da rana; 

6 Ko annoba da ke tafiya cikin duhu. Ko kuma ga halakar 
da ke lalacewa da tsakar rana. 


ZABURA 


7 Dubu za su fadi a gefenka, dubu goma kuma a hannun 
damanka. amma ba zai kusance ku ba. 

8 Da idanunka kadai za ka gani, Ka ga sakamakon mugaye. 
9 Domin ka mai da Ubangiji, Madaukaki, mafakata. 

10 Ba abin da zai same ka, Ko annoba ba za ta kusance ka 
ba. 

11 Gama zai ba mala'ikunsa umarni a kanka, Su kiyaye ka 
a cikin dukan al'amuranka. 

12 Za su dauke ka da hannuwansu, Don kada ka karkatar 
da kafarka a kan dutse. 

13 Za ka tattake zaki da armashi, Za ka tattake zaki da 
macizai. 

14 Domin ya kaunace ni, Saboda haka zan cece shi, Zan sa 
shi a daukaka, Domin ya san sunana. 

15 Zai yi kira gare ni, ni kuwa zan amsa masa, Zan kasance 
tare da shi cikin wahala. Zan cece shi, in girmama shi. 

16 Da tsawon rai zan gamsar da shi, In kuwa ba shi cetona. 


BABI NA 92 


1 Abu ne mai kyau a gode wa Ubangiji, Da raira yabo ga 
sunanka, ya Madaukaki. 

2 Domin in nuna madawwamiyar kaunarka da safe, Da 
amincinka kowane dare. 

3 A bisa kayan kirtani goma, Da kayan gwal. a kan garaya 
da sauti mai kauri. 

4 Gama kai, Yahweh, ka sa ni farin ciki saboda aikinka, 
Zan yi nasara da ayyukan hannuwanka. 

5 Ya Yahweh, yaya manyan ayyukanka suke! Kuma 
tunaninka yana da zurfi sosai. 

6 Wawa bai sani ba. Haka kuma wawa ba ya fahimtar 
wannan. 

7 Sa'ad da mugaye suka yi tsiro kamar ciyawa, Sa'ad da 
dukan masu aikata mugunta suka yi girma. Shi ne za a 
hallaka su har abada. 

8 Amma kai, Yahweh, Kai ne Madaukaki har abada abadin. 
9 Gama, ga makiyanka, ya Yahweh, gama makiyanka za su 
lalace. Dukan masu aikata mugunta za su warwatse. 

10 Amma za ka daukaka kahona kamar Kahon fari, Za a 
shafe ni da mai. 

11 Idona kuma za su ga abin da nake so a kan makiyana, 
Kunnuwana kuma za su ji burina na mugaye da suka tasar 
mini. 

12 adalai za su yi girma kamar itacen dabino, Zai yi girma 
kamar itacen al'ul a Lebanon. 

13 Wadanda aka dasa a Haikalin Yahweh Za su yi girma a 
farfajiyar Allahnmu. 

14 Za su ba da 'ya'ya da tsufa. Za su yi kiba, su yi girma. 

15 Domin in nuna Ubangiji mai-adalci ne, Shi ne dutsena, 
Ba wani rashin adalci a cikinsa. 


BABI NA 93 


1 Ubangiji yana mulki, Ya saye da daukaka. Ubangiji yana 
saye da karfi, Ya daure kansa da shi, Duniya kuma ta kahu, 
har ba za ta iya girgiza ba. 

2 Kursiyinka ya kahu tun fil'azal, Kai ne tun dawwama. 

3 Ya Yahweh, ambaliya sun daga muryarsu. ambaliya ta 
daga taguwar ruwa. 

4 Yahweh Madaukaki ya fi karfin hayaniyar ruwaye da 
yawa, Fiye da manyan rakuman ruwa. 


5 Shaidarka tabbatacciya ce, Tsattsarka ta dace da 
Haikalinka, ya Yahweh. 


BABI NA 94 


1 Ya Ubangiji Allah, wanda zai dauki fansa! Ya Allah 
wanda ramuwa take gareshi, ka nuna kanka. 

2 Ka daukaka kanka, kai alkalin duniya, Ka ba da lada ga 
masu girmankai. 

3 Yahweh, har yaushe mugaye za su yi nasara, Har yaushe 
mugaye za su yi nasara? 

4 Har yaushe za su yi magana, su yi ta maganganu masu 
wuya? Dukan masu aikata mugunta kuma suna takama? 

5 Ya Yahweh, sun farfasa jama'arka, Suna azabtar da 
gādonka. 

6 Suna kashe gwauruwa da bako, Suna kashe marayu. 

7 Duk da haka suna cewa, “Ubangiji ba zai gani ba, Allah 
na Yakubu kuma ba zai kula ba. 

8 Ku sani, ku wawaye a cikin jama'a, Ku wawaye, yaushe 
za ku zama masu hikima? 

9 Wanda ya dasa kunne, ba zai ji ba? Wanda ya sifanta ido, 
ba zai gani ba? 

10 Wanda yake azabtar da al'ummai, ba zai yi musu horo 
ba? Wanda ya koya wa mutum ilimi, ba zai sani ba? 

11 Yahweh ya san tunanin mutane, Wadanda ba su dace ba 
ne. 

12 Ya Ubangiji, mai albarka ne mutumin da ka horu da shi, 
Ka koya masa daga shari'arka. 

13 Domin ka ba shi hutawa daga kwanakin wahala, Har sai 
an haka ramin mugaye. 

14 Gama Yahweh ba zai yasar da jama'arsa ba, Ba kuma 
zai rabu da gādonsa ba. 

15 Amma shari'a za ta koma ga adalci, Dukan masu adalci 
kuma za su bi ta. 

16 Wa zai tasar mini da mugaye? Ko wa zai tashe ni gāba 
da masu aikata mugunta? 

17 In ba Yahweh ya taimake ni ba, Da raina ya kusa zama 
shiru. 

18 Sa'ad da na ce, Kafata ta zame. Jinkanka ya dauke ni, ya 
Ubangiji. 

19 A cikin yawan tunanina a cikina, jin dadinka yana 
faranta raina. 

20 Shin kursiyin mugunta zai yi tarayya da ku, Wadanda 
suke tsara barna bisa ga doka? 

21 Sun taru a gaban adalai, Suna hukunta marasa laifi. 

22 Amma Yahweh ne mafakata. Allahna ne dutsen 
mafakata. 

23 Zai aukar musu da nasu mugunta, ya karkashe su da 
muguntarsu. I, Ubangiji Allahnmu zai shafe su. 


BABI NA 95 


1 Ku zo, mu raira waka ga Yahweh, Bari mu yi sowa da 
murna ga dutsen ceto. 

2 Mu zo gabansa da godiya, Mu kuma yi masa sowa da 
zabura. 

3 Gama Ubangiji Allah ne mai girma, Sarki ne babba bisa 
dukan alloli. 

4 Zurfafan duniya a hannunsa suke, Karfin tuddai kuma 
nasa ne. 

5 Teku nasa ne, shi ne ya yi ta, Hannunsa ya yi busasshiyar 
kasa. 


ZABURA 


6 Ku zo, mu yi sujada, mu durkusa, Mu durkusa a gaban 
Yahweh Mahaliccinmu. 

7 Gama shi ne Allahnmu; Mu kuwa mutanen makiyayansa 
ne, tumakin hannunsa. A yau idan kunji muryarsa. 

8 Kada ku taurare zuciyarku, Kamar yadda a lokacin 
tsokanarku, Da ranar gwaji a jeji. 

9 Sa'ad da kakanninku suka gwada ni, suka gwada ni, suka 
ga aikina. 

10 Shekara arba'in na yi bakin ciki da mutanen zamanin 
nan, Na ce, “Wadannan mutane ne wadanda suke yin 
kuskure a cikin zuciyarsu, Ba su kuwa san al'amurana ba. 
11 Wadanda na rantse da fushina cewa ba za su shiga 
hutuna ba. 


BABI NA 96 


1 Ku raira sabuwar waka ga Ubangiji, Ku raira waka ga 
Ubangiji, ku dukan duniya! 

2 Ku raira waka ga Ubangiji, ku yabi sunansa! Ku yi ta 
bayyana cetonsa kowace rana. 

3 Ku shelanta daukakarsa ga al'ummai, Ku yi shela ga 
dukan al'ummai. 

4 Yahweh mai girma ne, abin yabo ne kwarai, Shi ne abin 
tsoronsa fiye da dukan alloli. 

5 Gama dukan allolin alummai gumaka ne, Amma 
Yahweh ya yi sammai. 

6 Girma da daukaka suna gabansa, Karfi da kyan gani suna 
cikin Haikalinsa. 

7 Ku ba Yahweh, ya ku jama'ar jama'a, Ku ba Yahweh 
girma da Karfi! 

8 Ku ba Yahweh daukakar sunansa, Ku kawo hadaya, ku 
shiga farfajiyarsa. 

9 Ku yi wa Yahweh sujada da kyakkyawan tsarki, Ku ji 
tsoro a gabansa, ku dukan duniya! 

10 Ka ce a cikin al'ummai, Yahweh ya yi mulki, Duniya 
kuma za ta kahu don kada ta girgiza, Zai hukunta al'ummai 
da adalci. 

11 Bari sammai su yi murna, Duniya kuma ta yi murna. 
Bari teku ta yi ruri, da cikarta. 

12 Bari gona da dukan abin da yake cikinta su yi murna, 
Sa'an nan dukan itatuwan kurmi za su yi murna 

13 A gaban Ubangiji, Gama yana zuwa, Domin ya zo ne 
domin ya yi wa duniya shari'a, Zai yi wa duniya shari'a da 
adalci, Jama'a kuma da gaskiyarsa. 


BABI NA 97 


1 Ubangiji yana mulki; bari duniya ta yi murna; Bari taron 
tsibirai su yi murna da shi. 

2 Gajimare da duhu suna kewaye da shi, Adalci da shari'a 
su ne mazaunin kursiyinsa. 

3 Wuta tana tafiya a gabansa, ta Kone abokan gābansa. 

4 Walkikansa sun haskaka duniya, Duniya ta gani, ta yi 
rawar jiki. 

5 Tuddai suka narke kamar kakin zuma A gaban Yahweh, 
A gaban Ubangijin dukan duniya. 

6 Sammai suna ba da labarin adalcinsa, Dukan jama'a 
kuma suna ganin daukakarsa. 

7 Dukan wadanda suke bauta wa gumaka, Su kunyata, Ku 
bauta masa, ku alloli! 

8 Sihiyona ta ji, ta yi murna. 'Ya'yan Yahuza mata suka yi 
murna saboda hukuncinka, ya Ubangiji. 


9 Yahweh, Kai ne Madaukaki bisa dukan duniya, Kai ne 
madaukaki fiye da dukan alloli. 

10 Ku wadanda suke kaunar Yahweh, ku ki mugunta, 
Yakan kiyaye rayukan tsarkaka. Ya cece su daga hannun 
mugaye. 

11 An shuka haske ga adalai, Farin ciki kuma ga masu 
gaskiya. 

12 Ku yi murna da Yahweh, ku adalai! kuma ku yi godiya 
ga tunawa da tsarkinsa. 


BABI NA 98 


1 Ku raira sabuwar waka ga Ubangiji! Gama ya aikata 
abubuwan banmamaki: hannun damansa da tsattsarkan 
hannu sun ba shi nasara. 

2 Yahweh ya bayyana cetonsa, Ya bayyana adalcinsa a 
gaban al'ummai. 

3 Ya tuna da jinkansa da amincinsa ga jama'ar Isra'ila, 
Dukan iyakar duniya sun ga ceton Allahnmu. 

4 Ku yi sowa da murna ga Yahweh, ku dukan duniya, Ku 
yi sowa mai Karfi, ku yi murna, ku raira yabo. 

5 Ku raira waka ga Ubangiji da garaya. da garaya, da 
muryar zabura. 

6 Da busa Kaho, da busar Kaho, ku yi ta murna a gaban 
Ubangiji, Sarki. 

7 Bari teku ta yi ruri da cikarta. duniya, da wadanda suke 
zaune a cikinta. 

8 Bari koguna su tafa hannuwa, Ka sa tuddai su yi murna 
tare 

9 A gaban Ubangiji. Gama ya zo ne domin ya yi shari'a a 
duniya, da adalci zai yi shari'a ga duniya, mutane da adalci. 


BABI NA 99 


1 Ubangiji yana mulki; Bari jama'a su yi rawar jiki: yana 
zaune a tsakanin kerubobin. bari kasa ta girgiza. 

2 Yahweh mai girma ne a Sihiyona; Kuma shi ne mafi 
girma a kan dukan mutane. 

3 Bari su yabi sunanka mai girma da ban tsoro! gama mai 
tsarki ne. 

4 Karfin sarki yana son shari'a. Ka tabbatar da adalci, Ka yi 
shari'a da adalci a cikin Yakubu. 

5 Ku daukaka Yahweh Elohimnmu, Ku yi sujada a wurin 
matashin sawunsa. gama shi mai tsarki ne. 

6 Musa da Haruna na cikin firistocinsa, Sama'ila kuwa 
yana cikin wadanda suke kira da sunansa. Suka yi kira ga 
Ubangiji, ya amsa musu. 

7 Ya yi magana da su a cikin al'amudin girgije, Sun kiyaye 
umarnansa da ka'idodin da ya ba su. 

8 Ka amsa musu, ya Ubangiji Allahnmu, Kai ne Allah 
wanda ya gafarta musu, Ko da yake ka dauki fansa a kan 
ayyukansu. 

9 Ku daukaka Yahweh Elohimnmu, Ku yi sujada a 
tsattsarkan dutsensa. gama Ubangiji Allahnmu mai tsarki 
ne. 


BABI NA 100 
1 Ku yi sowa da murna ga Ubangiji, ku dukan kasashe! 


2 Ku bauta wa Ubangiji da murna, Ku zo gabansa da raira 
wakoki. 


ZABURA 


3 Ku sani Ubangiji shi ne Allah, Shi ne ya halicce mu, ba 
mu kanmu ba. Mu mutanensa ne, tumakin makiyayansa. 

4 Ku shiga kofofinsa da godiya, Ku shiga farfajiyarsa da 
yabo, Ku gode masa, ku yabi sunansa. 

5 Gama Yahweh nagari ne. rahamarsa madawwamiya ce; 
Gaskiyar sa kuwa har abada abadin. 


BABI NA 101 


1 Zan raira wakokin jinkai da shari'a, Ya Ubangiji, a gare 
ka zan raira waka. 

2 Zan yi wa kaina hikima cikin cikakkiyar hanya. Yaushe 
za ka zo wurina? Zan yi tafiya cikin gidana da cikakkiyar 
zuciya. 


3 Ba zan sa mugun abu a idanuna ba. ba zai manne da ni ba. 


4 Zuciya ta karkace za ta rabu da ni, Ba zan san mugu ba. 

5 Duk wanda ya zagi makwabcinsa a asirce, Zan datse shi, 
Wanda yake da girman kai da girmankai ba zan sha wuya 
ba. 

6 Idanuna za su dubi amintattun Kasar, Su zauna tare da ni, 
Wanda ya yi tafiya a cikakkiyar hanya, zai bauta mini. 

7 Wanda ya aikata yaudara ba zai zauna a gidana ba, 
Wanda ya yi karya ba zai tsaya a gabana ba. 

8 Zan hallaka dukan mugaye na Kasar da wuri. Domin in 
kawar da dukan masu aikata mugunta daga cikin birnin 
Ubangiji. 


BABI NA 102 


1 Addu'ar mai wahala, Sa'ad da ya huce, Ya kuma ba da 
gunaguninsa a gaban Ubangiji. 

2 Kada ka boye fuskarka daga gare ni A ranar da nake shan 
wahala. Ka kasa kunne gare ni: A ranar da na yi kira, ka 
amsa mini da sauri. 

3 Gama kwanakina sun Kare kamar hayaki, Kasusuwana 
sun kone kamar murhu. 

4 Zuciyata ta buge, ta bushe kamar ciyawa. har na manta da 
cin abincina. 

5 Saboda muryar nishina, kasusuwana sun manne da fata 
na. 

6 Ni kamar mujiya ce ta jeji, Ina kamar mujiya ta jeji. 

7 Ina kallo, Ina kuma zama kamar tsuntsu ni kadai a saman 
gida. 

8 Makiyana suna zagina dukan yini. Kuma wadanda suka 
yi fushi da ni, an rantse a kaina. 

9 Gama na ci toka kamar abinci, Na hada abin sha da kuka. 
10 Saboda fushinka da hasalanka, Ka dauke ni, ka jefar da 
ni. 

11 Kwanakina sun zama kamar inuwa mai rudewa. Ni 
kuwa na bushe kamar ciyawa. 

12 Amma kai, ya Yahweh, za ka dawwama har abada. 
Kuma ambatonka ga dukan zamanai. 

13 Za ka tashi ka yi wa Sihiyona jinkai, Gama lokacin 
jinkai gare ta ya yi. 

14 Gama barorinka suna jin dadin duwatsunta, Suna jin 
dadin kurarsa. 

15 Alummai za su ji tsoron sunan Ubangiji, Dukan 
sarakunan duniya kuma za su ji tsoron daukakarka. 

16 Sa'ad da Yahweh zai gina Sihiyona, Zai bayyana cikin 
daukakarsa. 

17 Zai kula da addu'ar matalauta, Ba zai raina addu'arsu ba. 


18 Za a rubuta wannan domin tsara mai zuwa, Jama'ar da 
za a halicce su za su yabi Ubangiji. 

19 Gama ya leka daga tsayin Haikalinsa. Ubangiji ya dubi 
duniya daga sama. 

20 Don aji nishin dan kurkuku. a sako wadanda aka nada a 
kashe; 

21 Domin in yi shelar sunan Yahweh a Sihiyona, Da 
yabonsa a Urushalima. 

22 Sa'ad da jama'a da mulkoki suka taru don su bauta wa 
Ubangiji. 

23 Ya raunana karfina a hanya. ya rage min kwanaki. 

24 Na ce, Ya Allahna, kada ka dauke ni a cikin kwanakina. 
25 Tun dā ka riga ka kafa harsashin duniya, Sammai aikin 
hannuwanka ne. 

26 Za su mutu, amma za ka jure, Dukansu za su tsufa 
kamar tufa. Kamar tufa, za ka musanya su, kuma a 
musanya su. 

27 Amma kai daya ne, shekarunka kuma ba za su Kare ba. 
28 'Ya'yan barorinka za su dawwama, Zuriyarsu kuma za 
su kahu a gabanka. 


BABI NA 103 


1 (Zabura ta Dawuda.) Ka yabi Ubangiji, ya raina, Dukan 
abin da yake cikina, Ka yabi sunansa mai tsarki! 

2 Ka yabi Yahweh, ya raina, Kada ka manta da dukan 
alherinsa. 

3 Wanda yake gafarta maka dukan laifofinka. wanda ke 
warkar da dukan cututtuka; 

4 Wanda ya fanshi ranka daga halaka! Wanda ya yi maka 
rawani da jinkai da jinkai. 

5 Wanda ya Kosar da bakinka da abubuwa masu kyau; Don 
haka kuruciyarki ta zama sabonta kamar na gaggafa. 

6 Yahweh yana aikata adalci da adalci ga wadanda ake 
zalunta. 

7 Ya sanar da Musa tafarkunsa, Ayyukansa ga Isra'ilawa. 

8 Yahweh mai jinkai ne, mai alheri ne, Mai jinkirin fushi 
ne, Mai yawan jinkai. 

9 Ba koyaushe zai yi husuma ba, Ba zai kuwa kiyaye 
fushinsa ba har abada. 

10 Bai aikata mu ba bayan zunubanmu. kuma ba a saka 
mana bisa ga laifofinmu ba. 

11 Gama kamar yadda sama take bisa duniya, haka ma 
jinkansa mai girma ga masu tsoronsa. 

12 Kamar yadda gabas ke da nisa daga yamma, Haka nan 
ya kawar mana da laifofinmu. 

13 Kamar yadda uba yakan ji tausayin 'ya'yansa, haka 
Yahweh yake jin tausayin masu tsoronsa. 

14 Gama ya san tsarinmu. Ya tuna cewa mu kura ne. 

15 Amma mutum, kwanakinsa kamar ciyawa suke, Kamar 
furen jeji, haka yakan yi girma. 

16 Gama iska takan bi ta, ta tafi. Ba kuwa za ta Kara sanin 
inda take ba. 

17 Amma jinkan Yahweh har abada abadin yana bisa 
wadanda suke tsoronsa, Adalcinsa kuma ga 'ya'yan yara. 

18 Ga wadanda suke kiyaye alkawarinsa, Da wadanda suke 
tunawa da umarnansa su aikata su. 

19 Yahweh ya shirya kursiyinsa cikin sammai. Mulkinsa 
kuwa shi ne mai iko bisa kowa. 

20 Ku yabi Yahweh, ku mala'ikunsa, Ku da kuke da Karfi, 
Ku da kuke aikata umarnansa, Kuna jin muryar maganarsa. 


ZABURA 


21 Ku yabi Yahweh, ku dukan rundunarsa! Ku masu 
hidima nasa, ku masu aikata abin da yake so. 
22 Ku yabi Yahweh, ku dukan ayyukansa, A dukan 
wuraren mulkinsa, Ku yabi Yahweh, ya raina! 


BABI NA 104 


1 Ka yabi Yahweh, ya raina! Ya Ubangiji Allahna, kai mai 
girma ne. An saye da girma da girma. 

2 Wanda yake lullube kanka da haske kamar tufafi, Wanda 
ya shimfida sammai kamar labule. 

3 Yakan sa katukan dakunansa cikin ruwaye, Ya mai da 
gizagizai karusarsa, Wanda yake tafiya bisa fikafikan iska. 
4 Wanda ya sa mala'ikunsa ruhohi; Wazirinsa wata wuta ce. 
5 Wanda ya kafa harsashin ginin duniya, Don kada ta kau 
har abada. 

6 Ka lullube shi da zurfafa kamar riga, Ruwa ya tsaya bisa 
duwatsu. 

7 Saboda tsautawarka suka gudu. Da muryar tsawarka suka 
yi sauri. 

8 Suna haura ta kan duwatsu. Suna gangarowa ta 
kwaruruka zuwa wurin da ka kafa musu. 

9 Ka sa iyaka don kada su haye. Don kada su sāke komawa 
su rufe duniya. 

10 Ya aika da mabubbugan ruwa zuwa cikin kwaruruka, 
Wadanda suke gudu a cikin tuddai. 

11 Suna shayar da kowane namomin jeji, Jakunan jeji suna 
kashe kishirwa. 

12 Ta wurinsu ne tsuntsayen sararin sama za su yi zamansu, 
Wadanda suke raira waka a cikin rassan. 

13 Yakan shayar da tuddai daga dakunansa, Duniya ta 
koshi da amfanin ayyukanka. 

14 Yakan sa ciyawa ta tsiro ga dabbobi, Da ganya don 
hidimar mutum, Domin ya fitar da abinci daga kasa. 

15 Da ruwan inabi wanda yake faranta zuciyar mutum, Da 
mai don ya haskaka fuskarsa, Da abinci mai Karfafa zuciyar 
mutum. 

16 Itatuwan Yahweh cike suke da ruwan marmari. itatuwan 
al'ul na Lebanon, wadanda ya dasa; 

17 Inda tsuntsaye suke yin shekukansu, Itacen fir su ne 
gidanta. 

18 Tuddai masu tsayi mafaka ne ga awakin jeji. da duwatsu 
ga conies. 

19 Ya sanya wata domin yanayi, Rana ta san faduwar sa. 
20 Ka sa duhu, dare kuwa ya yi, A cikinsa ne dukan 
namomin jeji suke hayewa. 

21 Zakoki suna ruri suna bin ganimarsu, Suna neman 
abincinsu a wurin Allah. 

22 Rana ta fito, Sukan taru, Suka kwanta a cikin koguna. 

23 Mutum yakan fita aikinsa, Yakan yi aikinsa har maraice. 
24 Ya Yahweh, ayyukanka suna da yawa! Da hikima ka yi 
su duka, Duniya cike da dukiyarka. 

25 Haka wannan teku mai girma ce mai fadi, wadda a 
cikinta akwai abubuwa masu rarrafe, Kanana da manyan 
namomin jeji. 

26 Jiragen ruwa suna tafiya, Akwai Lewitan, wanda ka sa 
ya yi wasa a ciki. 

27 Wadannan duka suna jiranka. Domin ka ba su namansu 
a kan kari. 

28 Ka ba su suna tattarawa, Ka bude hannunka, sun cika da 
alheri. 


29 Ka boye fuskarka, sun firgita, Ka dauke numfashinsu, 
suka mutu, Su koma ga Kura. 

30 Ka aiko ruhunka, an halicce su, Ka kuma sabunta fuskar 
duniya. 

31 Daukakar Yahweh za ta dawwama har abada, Yahweh 
zai yi murna da ayyukansa. 

32 Ya dubi duniya, sai ta yi rawar jiki, Ya taba tuddai, suna 
hayaki. 

33 Zan raira waka ga Yahweh muddin ina da rai, Zan raira 
wakar yabo ga Allahna tun da raina. 

34 Tunaninsa zai yi dadi, Zan yi murna da Yahweh. 

35 Ka sa a hallaka masu zunubi daga duniya, Ka bar 
mugaye su kara zama. Ka yabi Ubangiji, ya raina. Ku yabi 
Ubangiji. 


BABI NA 105 


1 Ku gode wa Ubangiji! Ku yi kira ga sunansa, ku bayyana 
ayyukansa a cikin mutane. 

2 Ku raira masa waka, ku raira masa wakokin zabura, Ku 
fadi dukan ayyukansa masu banmamaki. 

3 Ku daukaka da sunansa mai tsarki, Bari zukatan wadanda 
suke neman Yahweh su yi farin ciki. 

4 Ku nemi Yahweh da karfinsa, Ku nemi fuskarsa har 
abada. 

5 Ku tuna da ayyukansa masu banmamaki wadanda ya yi. 
Al'ajabinsa, da hukunce-hukuncen bakinsa; 

6 Ku zuriyar bawansa Ibrahim, Ku zuriyar Yakubu 
zababbensa! 

7 Shi ne Ubangiji Allahnmu, Hukunce-hukuncenSa suna 
cikin dukan duniya. 

8 Ya tuna da alkawarinsa har abada, Maganar da ya umarta 
har tsara dubu. 

9 Wanne alkawari ya yi da Ibrahim, Da rantsuwa da Ishaku. 
10 Ya kuma tabbatar wa Yakubu Doka, Isra'ila kuma 
madawwamin alkawari. 

11 Ya ce, “Zan ba ku kasar Kan'ana, Kudin gadonku. 

12 A lõkacin da suka kasance face kadan daga mutãne. i, 
kadan ne, da baki a cikinta. 

13 Sa'ad da suka tafi daga wannan al'umma zuwa waccan, 
Daga wannan mulki zuwa wata al'ummai. 

14 Bai bar kowa ya yi musu laifi ba, Ya tsauta wa sarakuna 
saboda su. 

15 Yana cewa, “Kada ku taba shafaffu nawa, Kada ku cuci 
annabawana. 

16 Ya kuma sa a yi yunwa a kasar, Ya farfashe dukan 
sandan abinci. 

17 Ya aiki wani mutum a gabansu, wato Yusufu, wanda 
aka sayar da shi domin bawa. 

18 Wadanda suka yi wa kafafunsa da sarkoki, An sa shi 
cikin karfe. 

19 Har lokacin da maganarsa ta zo, Maganar Yahweh ta 
gwada shi. 

20 Sarki ya aika aka sako shi. ko da mai mulkin jama'a, a 
sake shi. 

21 Ya maishe shi shugaban gidansa, Mai mulkin dukan 
dukiyarsa. 

22 Domin ya daure sarakunansa yadda ya ga dama. kuma 
ya koya wa Sanatocinsa hikima. 

23 Isra'ilawa kuma suka shiga Masar. Yakubu kuwa ya yi 
bakunci a Kasar Ham. 


ZABURA 


24 Ya kara yawan jama'arsa. Kuma ya sa su fi karfin 
abokan gabansu. 

25 Ya karkatar da zuciyarsu don su ki jama'arsa, Su yi wa 
bayinsa wayo. 

26 Ya aiki bawansa Musa. da Haruna wanda ya zaba. 

27 Suka nuna alamunsa a cikinsu, Da abubuwan al'ajabi a 
Kasar Ham. 

28 Ya aika duhu, ya maishe shi duhu. Ba su tayar wa 
maganarsa ba. 

29 Ya mai da ruwansu jini, Ya karkashe kifayensu. 

30 Kasarsu ta ba da kwadi da yawa, A cikin dakunan 
sarakunansu. 

31 Ya yi magana, sai ga kudaje iri-iri, da Kudaje a dukan 
iyakarsu. 

32 Ya ba su kankara domin ruwan sama, Da harshen wuta 
a Kasarsu. 

33 Ya bugi kurangar inabinsu da 6aurensu. Suka farfasa 
itatuwan yankunansu. 

34 Ya yi magana, sai ga fara, da macizai suka zo, ba adadi. 
35 Suka cinye dukan ganyaye a kasarsu, suka cinye 
amfanin gonakinsu. 

36 Ya kuma karkashe dukan 'ya'yan fari na kasarsu, Da 
dukan karfinsu. 

37 Ya fisshe su da azurfa da zinariya, Ba kowa a cikin 
kabilarsu. 

38 Masar ta yi murna sa'ad da suka tashi, Gama tsoronsu ya 
kama su. 

39 Ya shimfida gizagizai domin ya rufe. da wuta don 
haskaka dare. 

40 Jama'a suka yi tambaya, sai ya kawo makware, Ya Kosar 
da su da abincin sama. 

41 Ya bude dutsen, ruwayen kuma suka zubo. Suka yi ta 
gudu a busassun wurare kamar kogi. 

42 Gama ya tuna da alkawarinsa mai tsarki, Da Ibrahim 
bawansa. 

43 Ya fito da jama'arsa da murna, Zababbensa kuma da 
farin ciki. 

44 Ya ba su Kasashen al'ummai, Sun gāji aikin da jama'a 
suka yi. 

45 Domin su kiyaye dokokinsa, Su kiyaye dokokinsa. Ku 
yabi Ubangiji. 


BABI NA 106 


1 Ku yabi Ubangiji. Ku gode wa Ubangiji; gama shi nagari 
ne, gama jinkansa madawwami ne. 

2 Wa zai iya fadar manyan ayyuka na Yahweh? Wa zai iya 
bayyana dukan yabonsa? 

3 Albarka tā tabbata ga wadanda suke kiyaye shari'a, Da 
masu aikata adalci a kowane lokaci. 

4 Ka tuna da ni, ya Yahweh, da jin dadin da kake yi wa 
jama'arka, Ka ziyarce ni da cetonka. 

5 Domin in ga nagartar zababbunka, Da ma in yi farin ciki 
da farin cikin al'ummarka, Domin in yi takama tare da 
gadonka. 

6 Mun yi zunubi tare da kakanninmu, Mun yi mugunta, 
mun yi mugunta. 

7 Kakanninmu ba su fahimci abubuwan al'ajabi da ka yi a 
Masar ba. Ba su tuna da yawan jinkanka ba. Amma ya 
tsokane shi a Bahar, har ma a Bahar Maliya. 

8 Duk da haka ya cece su saboda sunansa, domin ya sa a 
san babban ikonsa. 


9 Ya tsauta wa Bahar Maliya, Ya bushe, Ya bi da su cikin 
zurfafa, Kamar jeji. 

10 Ya cece su daga hannun wanda ya ki su, Ya fanshe su 
daga hannun abokan gāba. 

11 Ruwa ya rufe abokan gābansu, Ba wanda ya ragu. 

12 Sai suka gaskata maganarsa. suka rera yabonsa. 

13 Ba da dadewa ba suka manta da ayyukansa. Ba su jira 
shawararsa ba. 

14 Amma sun yi muguwar sha'awa a jeji, Sun gwada Allah 
a jeji. 

15 Ya kuwa ba su rokonsu. Amma sun aiko da radadi a 
cikin ransu. 

16 Suka kuma yi kishin Musa a zangon, da Haruna, 
tsarkakan Yahweh. 

17 Kasa kuwa ta bude, ta hadiye Datan, ta rufe taron 
Abiram. 

18 Aka hura wuta a taronsu. harshen wuta ya Kone mugaye. 
19 Suka yi dan maraki a Horeb, suka yi wa gunki sujada 
sujada. 

20 Ta haka suka sake daukakarsu zuwa siffar sa mai cin 
ciyawa. 

21 Sun manta da Allah Mai Cetonsu, Wanda ya yi manyan 
ayyuka a Masar. 

22 Abubuwa masu ban al'ajabi a kasar Ham, Da abubuwa 
masu banmamaki a bakin Bahar Maliya. 

23 Don haka ya ce zai hallaka su, in ba Musa zababbensa 
ya tsaya a gabansa ba, don ya kawar da fushinsa, don kada 
ya hallaka su. 

24 Sun raina kyakkyawar kasa, Ba su gaskata maganarsa 
ba. 

25 Amma a cikin alfarwansu suka yi gunaguni, Ba su kasa 
kunne ga muryar Ubangiji ba. 

26 Saboda haka ya daga hannunsa a kansu, Ya hallaka su 
cikin jeji. 

27 Domin su hallakar da zuriyarsu a cikin al'ummai, Ya 
warwatsa su cikin kasashe. 

28 Suka hada kansu da Ba'alfeyor, Suka ci hadayun matattu. 
29 Ta haka suka sa shi ya yi fushi da ayyukansu, annoba ta 
kama su. 

30 Finehas kuwa ya tashi, ya zartar da hukunci, aka daina 
annoba. 

31 Wannan kuwa aka lissafta shi a matsayin adalci har 
dukan zamanai har abada abadin. 

32 Suka fusata shi a ruwayen husuma, har Musa ya baci 
sabili da su. 

33 Domin sun bata masa rai, Har ya yi magana da labbansa. 
34 Ba su hallaka al'umman da Ubangiji ya umarce su ba. 

35 Amma an cude su da al'ummai, Sun koyi ayyukansu. 

36 Suka bauta wa gumakansu, Wadanda suka zama tarko a 
gare su. 

37 Kuma sun sadaukar da diyansu maza da mata ga aljannu. 
38 Suka zubar da jinin marasa laifi, wato na 'ya'yansu mata 
da na 'ya'yansu mata wadanda suka mika wa gumaka na 
Kan'ana, Kasar kuwa ta kazantu da jini. 

39 Ta haka aka kazantar da su da ayyukansu, Suka yi 
karuwanci da nasu ayyukan. 

40 Saboda haka Yahweh ya husata da jama'arsa, har ya ki 
gadonsa. 

41 Ya bashe su a hannun al'ummai. Wadanda suka ki su 
kuwa suka mallake su. 

42 Abokan gabansu kuma sun zalunce su, Aka karkashe su 
a karkashin ikonsu. 


ZABURA 


43 Sau da yawa yakan cece su. Amma sun tsokane shi da 
shawararsu, An kaskantar da su saboda muguntarsu. 

44 Duk da haka ya lura da wahalarsu, Sa'ad da ya ji 
kukansu. 

45 Ya tuna musu da alkawarinsa, Ya tuba saboda yawan 
jinkansa. 

46 Ya sa su zama masu tausayi ga dukan wadanda suka 
kama su. 

47 Ka cece mu, ya Ubangiji Allahnmu, Ka tattaro mu daga 
cikin al'ummai, Mu yi godiya ga sunanka mai tsarki, Mu yi 
nasara da yabonka. 

48 Yabo ya tabbata ga Yahweh Elohim na Isra'ila, Tun har 
abada abadin, Jama'a duka su ce, Amin. Ku yabi Ubangiji. 


BABI NA 107 


1 Ku gode wa Yahweh, gama shi nagari ne, Gama jinkansa 
madawwami ne. 

2 Bari wadanda Yahweh ya fanshe su su ce haka, Wanda 
ya fanshe su daga hannun abokan gaba. 

3 Ya tattara su daga kasashe, Daga gabas, da yamma, da 
arewa, da kudu. 

4 Suka yi ta yawo cikin jeji ta hanya kadai. Ba su sami 
garin da za su zauna ba. 

5 Suna jin yunwa da kishirwa, Rayukansu ya baci a cikinsu. 
6 Sa'an nan suka yi kuka ga Ubangiji a cikin wahalarsu, Ya 
cece su daga shan wahalansu. 

7 Ya bishe su ta hanya madaidaiciya, Domin su tafi birnin 
mazauni. 

8 Da ma mutane su yabi Yahweh saboda alherinsa, Da 
ayyukansa masu banmamaki ga 'yan adam! 

9 Gama yakan kosar da mai buri, Yakan cika mayunwata 
da alheri. 

10 Wadanda suke zaune a cikin duhu da inuwar mutuwa, 
ana daure su da wahala da bakin karfe. 

11 Domin sun tayar wa maganar Allah, Sun raina shawarar 
Madaukaki. 

12 Saboda haka ya hutar da zuciyarsu da wahala. Suka fadi, 
ba mai taimako. 

13 Sa'an nan suka yi kuka ga Ubangiji a cikin wahalarsu, 
Ya cece su daga shan wahalansu. 

14 Ya fisshe su daga duhu da inuwar mutuwa, Ya 
ragargaza kukummansu. 

15 Da ma mutane su yabi Yahweh saboda alherinsa, Da 
ayyukansa masu banmamaki ga 'yan adam! 

16 Ya farfashe kofofin tagulla, Ya datse sandunan karfe. 

17 Wawaye saboda laifofinsu, Da kuma laifofinsu, suna 
shan wahala. 

18 Ransu yana kin kowane irin abinci. Suna matso kusa da 
kofofin mutuwa. 

19 Sa'an nan suka yi kuka ga Ubangiji a cikin wahalarsu, 
Ya cece su daga shan wahalansu. 

20 Ya aiko da maganarsa, ya warkar da su, Ya cece su daga 
halakarsu. 

21 Da ma mutane su yabi Yahweh saboda alherinsa, Da 
ayyukansa masu banmamaki ga 'yan adam! 

22 Bari su mika hadayun godiya, Su yi shelar ayyukansa da 
murna. 

23 Wadanda suke tafiya cikin jiragen ruwa zuwa teku, 
Wadanda suke kasuwanci a cikin manyan ruwaye. 

24 Wadannan suna ganin ayyukan Yahweh, Da abubuwan 
al'ajabinsa a zurfafa. 


25 Gama yana ba da umarni, ya ta da iska mai Karfi, Takan 
daga rakuman ruwanta. 

26 Sun haura zuwa sama, Sun sāke gangarowa cikin 
zurfafa, Rayukansu ya narke saboda wahala. 

27 Sukan yi ta kai da komowa, Suna ta tururuwa kamar 
mashayi, Suna gama wayo. 

28 Sa'an nan suka yi kuka ga Ubangiji a cikin wahalarsu, 
Ya kuwa cece su daga cikin wahala. 

29 Yakan sa guguwa ta kwanta, Ta yadda rakuman ruwanta 
suka tsaya. 

30 Sa'an nan suka yi murna saboda shiru. Don haka ya kai 
su zuwa ga makõmarsu. 

31 Da ma mutane su yabi Yahweh saboda alherinsa, Da 
ayyukansa masu banmamaki ga 'yan adam! 

32 Bari su daukaka shi cikin taron jama'a, Su yabe shi cikin 
taron dattawa. 

33 Ya mai da koguna su zama hamada, Mabubbugan ruwa 
su zama busasshiyar Kasa. 

34 Kasa mai albarka ta zama bakarariya, Saboda muguntar 
wadanda suke cikinta. 

35 Ya mai da jeji ta zama ruwa mai tsayayye, Busasshiyar 
kasa ta zama mabubbugan ruwa. 

36 Yakan sa mayunwata su zauna a can, Domin su shirya 
birni domin su zauna. 

37 Ku shuka gonaki, ku dasa gonakin inabi, Su ba da 'ya'ya 
masu yawa. 

38 Ya kuma sa musu albarka, har suka yawaita kwarai. 
Kuma da dabbobin ni'imansu ba su yin rauni. 

39 Har ila yau, an kaskantar da su, Ta wurin zalunci, da 
wahala, da bakin ciki. 

40 Yakan zubar da mutunci a kan hakimai, Ya sa su yi 
yawo a jeji, inda babu hanya. 

41 Duk da haka yakan daukaka matalauta daga wahala, Ya 
sa shi iyalai kamar garken tumaki. 

42 Adalai za su gan ta, su yi murna, Dukan mugunta kuma 
za su toshe bakinta. 

43 Duk wanda yake da hikima ya kiyaye wadannan 
al'amura, Su ma za su fahimci madawwamiyar Raunar 
Yahweh. 


BABI NA 108 


1 (Waka ko Zabura ta Dawuda.) Ya Allah, zuciyata ta 
tabbata! Zan raira waka, in yabe, Ko da tare da daukakata. 
2 Ku farka, ku garaya da garaya: Ni kaina zan farka da 
wuri. 

3 Zan yabe ka a cikin al'ummai, ya Yahweh, Zan raira 
maka yabo a cikin al'ummai. 

4 Gama jinkanka yana da girma bisa sammai, gaskiyarka 
kuma ta kai har gajimare. 

5 Ka daukaka, ya Allah, bisa sammai, Ka daukaka bisa 
dukan duniya! 

6 Domin kaunatattunka su tsira, Ka ceci da hannun 
damanka, ka amsa mini. 

7 Allah ya fada cikin tsarkinsa. Zan yi murna, zan raba 
Shekem, in auna kwarin Sukkot. 

8 Gileyad nawa ne; Manassa nawa ne; Ifraimu kuma ita ce 
Karfin kaina; Yahuza ne mai ba da doka; 

9 Mowab ita ce tuluna. A bisa Edom zan jefar da 
takalmana. A kan Filistiyawa zan yi nasara. 

10 Wa zai kai ni birni mai Karfi? Wa zai kai ni Edom? 


ZABURA 


11 Ba kai ba, ya Allah, wanda ya kore mu? Ya Allah, ba za 
ka fita tare da rundunarmu ba? 

12 Ka taimake mu daga wahala, Gama taimakon mutum 
banza ne. 

13 Ta wurin Allah za mu yi karfi, gama shi ne zai tattake 
makiyanmu. 


BABI NA 109 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Zabura ta Dawuda.) Kada 
ka yi shiru, ya Elohim na yabona! 

2 Gama bakin mugaye da na mayaudari sun bude gaba da 
ni, Sun yi mini magana da harshen karya. 

3 Sun kewaye ni da maganganun kiyayya. Kuma suka yi 
yaki da ni ba gaira ba dalili. 

4 Domin kaunata su ne abokan gabana, Amma ina ba da 
kaina ga addu'a. 

5 Sun saka mini da mugunta da nagarta, Sun saka mini da 
kiyayya ga Kaunata. 

6 Ka nada masa mugun mutum, Ka bar Shaidan ya tsaya a 
damansa. 

7 Sa'ad da za a yi masa shari'a, a yanke masa hukunci, Bari 
addu'arsa ta zama zunubi. 

8 Bari kwanakinsa su zama kadan. Wani kuma ya dauki 
ofishinsa. 

9 Bari 'ya'yansa su zama marayu, matarsa kuma ta zama 
gwauruwa. 

10 Ka sa 'ya'yansa su zama masu bakar fata, su yi roko, Su 
kuma nemi abincinsu daga kufai. 

11 Bari mai kwace ya kama duk abin da yake da shi. Bari 
baki su bata aikinsa. 

12 Kada wani mai nuna masa jinkai, Kada kuma a sami 
wanda zai yi wa marayunsa alheri. 

13 A kashe zuriyarsa. Kuma a cikin tsararraki masu zuwa, 
a shafe sunansu. 

14 Yahweh ya sa a tuna da muguntar kakanninsa. kuma 
kada a shafe zunubin uwarsa. 

15 Bari su kasance a gaban Yahweh kullayaumin, Domin 
ya datse tunawa da su daga duniya. 

16 Domin bai tuna ya yi jinkai ba, amma ya tsananta wa 
matalauta da matalauta, har ma ya kashe masu-karyayyar 
zuciya. 

17 Kamar yadda yake son zagi, haka za ta auko masa, 
Kamar yadda ba ya jin dadin albarka, haka ma ta yi nisa da 
shi. 

18 Kamar yadda ya tufatar da kansa da zagi kamar rigarsa, 
haka kuma bari ta shiga cikin hanjinsa kamar ruwa, Kamar 
mai a kasusuwansa. 

19 Bari ya zama masa kamar rigar da ta lullube shi, Da 
abin damara da yake daure da shi kullum. 

20 Bari wannan ya zama ladan abokan gabana daga wurin 
Yahweh, Da wadanda suke yi mini maganar mugunta. 

21 Amma ka yi mini, ya Yahweh Yahweh, saboda sunanka, 
Domin jinkanka nagari ne, ka cece ni. 

22 Gama ni matalauci ne, matalauci, Zuciyata ta yi rauni a 
cikina. 

23 Na tafi kamar inuwa lokacin da take kadewa, Ina 
hargitsi kamar fara. 

24 Gwiwoyina sun raunana saboda azumi. Naman jikina 
kuma ya Kare da kiba. 

25 Na zama abin zargi a gare su, Sa'ad da suka dube ni, 
suka girgiza kansu. 


26 Ka taimake ni, ya Ubangiji Allahna, Ka cece ni saboda 
jinkanka. 

27 Domin su sani wannan hannunka ne. Kai, ya Ubangiji, 
ka aikata. 

28 Su zagi, amma ka sa albarka, Sa'ad da suka tashi, bari su 
ji kunya. Amma bari baranka ya yi murna. 

29 Ka sa makiyana su lullube da kunya, Su lullube kansu 
da rudewarsu kamar riga. 

30 Zan yabi Yahweh da bakina kwarai. 1, Zan yabe shi a 
cikin taron jama'a. 

31 Gama zai tsaya a hannun dama na matalauci, Domin ya 
cece shi daga wadanda suke hukunta ransa. 


BABI NA 110 


1 (Zabura ta Dawuda.) Ubangiji ya ce wa Ubangijina, 
Zauna a damana, Har sai na sa makiyanka matashin 
sawunka. 

2 Yahweh zai aiko da sandan karfinka daga Sihiyona, Ka 
yi mulki a tsakiyar makiyanka. 

3 Jama'arka za su yarda a ranar ikonka, Da kyawawan 
tsarki na safiya, Kana da raba na kuruciyarka. 

4 Ubangiji ya rantse, ba zai tuba ba, “Kai firist ne har abada, 
bisa ga tsarin Malkisadik. 

5 Ubangiji na hannun damanka zai bugi sarakuna A ranar 
hasalarsa. 

6 Zai yi shari'a a cikin alummai, Ya cika wuraren da 
gawawwaki. Zai raunata shugabannin a kasashe da yawa. 

7 Zai sha ruwan rafi a hanya, Don haka zai daga kai. 


BABI NA 111 


1 Ku yabi Ubangiji. Zan yabi Ubangiji da dukan zuciyata, 
A cikin taron adalai, da cikin taron jama'a. 

2 Ayyukan Yahweh suna da girma, Dukan wadanda suke 
jin dadinsa suna nema. 

3 Ayyukansa abin daraja ne, daraja, Adalcinsa kuma ya 
dawwama har abada. 

4 Ya sa a tuna da ayyukansa masu banmamaki, Yahweh 
mai alheri ne, mai jin Kai. 

5 Ya ba masu tsoronsa abinci, Yakan tuna da alkawarinsa. 
6 Ya nuna wa jama'arsa ikon ayyukansa, Domin ya ba su 
gādon al'ummai. 

7 Ayyukan hannuwansa gaskiya ne da shari'a. dukan 
dokokinsa tabbatacciya ce. 

8 Suna tsayawa har abada abadin, An aikata su cikin 
gaskiya da gaskiya. 

9 Ya aiko da fansa ga jama'arsa, Ya ba da alkawarinsa har 
abada, Sunansa mai tsarki ne, mai girma. 

10 Tsoron Yahweh shine farkon hikima: Duk wadanda 
suke kiyaye umarnansa suna da kyakkyawar fahimta, 
Yabonsa ya tabbata har abada. 


BABI NA 112 


1 Ku yabi Ubangiji. Mai albarka ne mutumin da yake 
tsoron Ubangiji, Wanda yake jin dadin umarnansa kwarai. 
2 Zuriyarsa za ta yi Karfi a duniya, Za a sami albarka ga 
tsarar adalai. 

3 Dukiya da wadata za su kasance a gidansa, Adalcinsa 
kuma ya dawwama har abada. 


ZABURA 


4 Ga madaidaici Haske yana haskakawa cikin duhu, Shi 
mai alheri ne, cike da tausayi, adali. 

5 Mutumin kirki yakan yi alheri, yakan ba da rance, Yakan 
shiryar da al'amuransa da sanin yakamata. 

6 Hakika ba za a girgiza shi ba har abada, Adali zai 
kasance cikin tunawa da har abada. 

7 Ba zai ji tsoron mugun labari ba, Zuciyarsa ta kafe, yana 
dogara ga Yahweh. 

8 Zuciyarsa ta kahu, ba zai ji tsoro ba, Sai ya ga abin da 
yake so a kan abokan gabansa. 

9 Ya warwatsa, ya ba matalauta. Adalcinsa ya dawwama 
har abada. Za a daukaka kahonsa da daraja. 

10 Mugaye za su gan ta, su yi bakin ciki. Zai ci cizon 
hakora, ya narke, Mugaye za su mutu. 


BABI NA 113 


1 Ku yabi Ubangiji. Ku yabi, ku bayin Ubangiji, ku yabi 
sunan Ubangiji. 

2 Yabo ya tabbata ga sunan Yahweh Tun daga yau har 
abada abadin. 

3 Tun daga fitowar rana har zuwa faduwarta, sunan 
Yahweh ya zama abin yabo. 

4 Yahweh ya daukaka bisa dukan al'ummai, daukakarsa 
kuma a bisa sammai. 

5 Wane ne kamar Ubangiji Allahnmu, Wanda yake zaune a 
bisa Sama? 

6 Wanda ya kaskantar da kansa don ya ga abubuwan da 
suke cikin sammai da kasa! 

7 Yakan ta da matalauci daga turbaya, Yakan dauke 
matalauci daga cikin juji. 

8 Domin ya sa shi tare da hakimai, Da sarakunan jama'arsa. 
9 Yakan sa mace bakarariya ta kiyaye gida, Ta zama uwar 
'ya'ya masu farin ciki. Ku yabi Ubangiji. 


BABI NA 114 


1 Sa'ad da Isra'ilawa suka fita daga Masar, Jama'ar Yakubu 
daga jama'ar baki. 

2 Yahuza shi ne Wuri Mai Tsarki, Isra'ila kuwa ita ce 
mulkinsa. 

3 Bahar ta gan ta, ta gudu, An kori Urdun. 

4 Duwatsu suna tsalle kamar raguna, Tuddai kuma kamar 
'yan raguna. 

5 Me ya same ka, ya teku, da ka gudu? Kai Urdun, da aka 
kora ka? 

6 Ku duwatsu, Da kuka yi tsalle kamar raguna! Ku kuma 
ku kankara tuddai kamar 'yan raguna? 

7 Ki yi rawar jiki, ke duniya, A gaban Ubangiji, A gaban 
Allah na Yakubu! 

8 Wadanda suka mai da dutse kamar mabubbugar ruwa, 
Dutsen dutse ya zama mabubbugar ruwa. 


BABI NA 115 


1 Ba a gare mu ba, ya Ubangiji, Ba a gare mu ba, Amma ga 
sunanka, da jinkanka, da amincinka. 

2 Me ya sa al'ummai za su ce, “Ina Allahnsu yake yanzu? 

3 Amma Allahnmu yana sama, Ya aikata dukan abin da ya 
ga dama. 

4 Gumakansu azurfa da zinariya ne, aikin hannuwan 
mutane. 


5 Suna da baki, amma ba sa magana, Suna da idanu, amma 
ba sa gani. 

6 Suna da kunnuwa, amma ba sa ji, Suna da hanci, amma 
ba sa jin wari. 

7 Suna da hannaye, amma ba sa hannu, Suna da kafafu, 
amma ba sa tafiya, Ba sa magana ta makogwaronsu. 

8 Masu yin su kamar su suke. Haka kuma duk wanda ya 
dogara gare su. 

9 Ya Isra'ila, ka dogara ga Yahweh, Shi ne taimakonsu da 
garkuwarsu. 

10 Ya mutanen gidan Haruna, ku dogara ga Yahweh, Shi 
ne taimakonsu da garkuwarsu. 

11 Ku masu tsoron Yahweh, ku dogara ga Yahweh, Shi ne 
taimakonsu da garkuwarsu. 

12 Ubangiji ya tuna da mu, zai sa mana albarka. zai 
albarkaci gidan Isra'ila; Zai albarkaci gidan Haruna. 

13 Zai albarkaci wadanda suke tsoron Yahweh, Kanana da 
manya. 

14 Ubangiji zai Kara Kara muku, ku da 'ya'yanku. 

15 Ubangiji wanda ya yi sama da Kasa albarka ne. 

16 Sama da sammai na Ubangiji ne, Amma ya ba da 
duniya ga 'yan adam. 

17 Matattu ba sa yabon Yahweh, Ko wanda ya gangara 
cikin shiru. 

18 Amma za mu yabi Yahweh tun daga yanzu har abada 
abadin. Ku yabi Ubangiji. 


BABI NA 116 


1 Ina kaunar Yahweh, Domin ya ji muryata da roke-rokena. 
2 Domin ya kasa kunne gare ni, Zan yi kira gare shi 
muddin ina da rai. 

3 Bakin ciki na mutuwa sun kewaye ni, Wadanda suke sha 
a cikin Jahannama sun kama ni, Na sami wahala da bakin 
ciki. 

4 Sa'an nan na yi kira ga sunan Ubangiji. Ya Ubangiji, ina 
rokonka, ka ceci raina. 

5 Yahweh mai alheri ne, mai adalci ne. I, Allahnmu mai 
jinkai ne. 

6 Yahweh yakan kiyaye marasa hankali, An kaskantar da 
ni, ya taimake ni. 

7 Ka komo wurin hutawarka, ya raina! Gama Ubangiji ya 
yi maka alheri. 

8 Ka ceci raina daga mutuwa, Ka ceci idanuna daga 
hawaye, Ka ceci kafafuna daga faduwa. 

9 Zan yi tafiya a gaban Yahweh A Kasar masu rai. 

10 Na gaskata, don haka na fada, Na sha wahala kwarai. 

11 Da gaggawa na ce, ‘Dukan mutane makaryata ne. 

12 Me zan sāka wa Yahweh saboda dukan alherinsa a gare 
ni? 

13 Zan dauki Kokon ceto, In yi kira ga sunan Yahweh. 

14 Yanzu zan cika wa'adina ga Yahweh A gaban dukan 
jama'arsa. 

15 Mutuwar tsarkakansa tana da daraja a gaban Yahweh. 

16 Ya Yahweh, ni bawanka ne. Ni bawanka ne, kuma dan 
baiwarka: Ka kwance daurina. 

17 Zan mika maka hadayar godiya, Zan yi kira ga sunan 
Yahweh. 

18 Yanzu zan cika wa'adina ga Yahweh A gaban dukan 
jama'arsa. 

19 A cikin farfajiyar Haikalin Yahweh, A tsakiyarki, ke 
Urushalima. Ku yabi Ubangiji. 


ZABURA 


BABI NA 117 


1 Ku yabi Yahweh, ku dukan al'ummai, Ku yabe shi, ku 
dukan mutane! 

2 Domin jinkansa yana da yawa a gare mu, Gaskiyar 
Yahweh kuwa har abada aba ce. Ku yabi Ubangiji. 


BABI NA 118 


1 Ku gode wa Ubangiji! gama shi nagari ne, gama jinkansa 
madawwami ne. 

2 Bari Isra'ila su ce, Kaunarsa madawwamiya ce. 
3 Bari mutanen gidan Haruna su ce, 
madawwamiya ce. 

4 Bari wadanda suke tsoron Yahweh su ce, “Kaunarsa 
madawwamiya ce. 

5 Na yi kira ga Yahweh a cikin wahala, Yahweh ya amsa 
mani, ya sa ni a babban wuri. 

6 Yahweh yana tare da ni; Ba zan ji tsoro ba: Me mutum 
zai iya yi mini? 

7 Yahweh yana tare da wadanda suke taimakona, Saboda 
haka zan ga makiyana da sha'awata. 

8 Gara a dogara ga Ubangiji, Da a dogara ga mutum. 

9 Gara a dogara ga Yahweh, Da a dogara ga hakimai. 

10 Dukan alummai sun kewaye ni, Amma da sunan 
Yahweh zan hallaka su. 

11 Sun kewaye ni. I, sun kewaye ni, Amma da sunan 
Ubangiji zan hallaka su. 

12 Sun kewaye ni kamar kudan zuma. An kashe su kamar 
wutar kaya, Gama da sunan Ubangiji zan hallaka su. 

13 Ka matsa mini da Karfi don in fadi, Amma Yahweh ya 
taimake ni. 

14 Yahweh ne karfina da wakara, Ya zama cetona. 

15 Muryar murna da ceto tana cikin bukkoki na adalai! 

16 Hannun dama na Yahweh ya daukaka, hannun dama na 
Yahweh yana aikata abin kirki. 


Kaunarsa 


17 Ba zan mutu ba, amma in rayu, In fadi ayyukan Yahweh. 


18 Yahweh ya hore ni kwarai, Amma bai bashe ni ga 
mutuwa ba. 

19 Ku bude mini kofofin adalci, Zan shiga cikinsu, in yabi 
Yahweh. 

20 Wannan Kofar Yahweh, wadda adalai za su shiga. 

21 Zan yabe ka, gama ka ji ni, Ka zama cetona. 

22 Dutsen da magina suka ki ya zama babban dutsen 
kusurwa. 

23 Wannan na Ubangiji ne. abin al'ajabi ne a idanunmu. 

24 Wannan ita ce ranar da Ubangiji ya yi. za mu yi murna 
da farin ciki a cikinta. 

25 Ka cece yanzu, ya Yahweh, Ina rokonka, ka ba da 
wadata. 

26 Yabo ya tabbata ga wanda yake zuwa da sunan Yahweh, 
Mun sa muku albarka daga Haikalin Ubangiji. 

27 Allah shi ne Yahweh, Ya ba mu haske, Ku daure 
hadayar da igiya har zuwa zankayen bagade. 

28 Kai ne Allahna, zan yabe ka, Kai ne Allahna, zan 
daukaka ka. 

29 Ku gode wa Yahweh! gama shi nagari ne, gama 
jinkansa madawwami ne. 


BABI NA 119 


1 ALIFA. Masu albarka ne marasa kazanta a kan hanya, 
wadanda suke bin shari'ar Ubangiji. 

2 Masu albarka ne wadanda suke kiyaye umarnansa, Masu 
nemansa da zuciya daya. 

3 Ba su aikata mugunta ba, Suna tafiya cikin tafarkunsa. 

4 Ka umarce mu mu kiyaye umarnanka da himma. 

5 Da ma an bi hanyoyina, In kiyaye ka'idodinka! 

6 Sa'an nan ba zan ji kunya ba Sa'ad da na kula da dukan 
umarnanka. 

7 Zan yabe ka da zuciya daya, Sa'ad da na koyi adalcinka. 

8 Zan kiyaye dokokinka, Kada ka rabu da ni sarai. 

9 BETH. Da me saurayi zai tsarkake hanyarsa? ta wurin 
kiyaye shi gwargwadon maganarka. 

10 Da dukan zuciyata na neme ka, Kada ka bar ni in rabu 
da umarnanka. 

11 Na boye maganarka a zuciyata, Don kada in yi maka 
zunubi. 

12 Albarka gare ka, ya Yahweh, Ka koya mini ka'idodinka. 
13 Da lebunana na fadi dukan shari'un bakinka. 

14 Na yi murna da tafarki na shaidarka, Kamar yadda a 
cikin dukan wadata. 

15 Zan yi tunani a cikin umarnanka, In kiyaye hanyoyinka. 
16 Zan yi murna da dokokinka, Ba zan manta da 
maganarka ba. 

17 GIMEL. Ka yi wa bawanka alheri, Don in rayu, in 
kiyaye maganarka. 

18 Ka bude idanuna, Domin in ga abubuwa masu 
banmamaki daga cikin shari'arka. 

19 Ni bako ne a duniya, Kada ka boye mini umarnanka. 

20 Raina ya yi bakin ciki saboda marmarin da yake yi da 
shari'arka a kowane lokaci. 

21 Ka tsauta wa masu girmankai da la'anannu, Wadanda 
suka bace daga umarnanka. 

22 Ka kawar mini da zargi da raini. Gama na kiyaye 
shaidarka. 

23 Sarakuna ma suka zauna suna yi mini magana, Amma 
bawanka ya yi tunani a kan dokokinka. 

24 Shaidarka ita ce abin farin cikita, mashawartana ne. 

25 DALETH. Raina ya manne ga kura: Ka rayar da ni bisa 
ga maganarka. 

26 Na bayyana al'amurana, ka kuwa ji ni, Ka koya mani 
ka'idodinka. 

27 Ka sa in gane tafarkin umarnanka, Zan yi magana a kan 
ayyukanka masu banmamaki. 

28 Raina ya narke saboda bacin rai, Ka Karfafa ni bisa ga 
maganarka. 

29 Ka kawar mini da hanyar Karya, Ka ba ni da alheri. 

30 Na zai hanyar gaskiya, Na sa shari'arka a gabana. 

31 Na manne wa shaidarka, ya Yahweh, kada ka kunyata ni. 
32 Zan bi tafarkin umarnanka, Sa'ad da za ka fadada 
zuciyata. 

33 SHI. Ka koya mini, ya Ubangiji, tafarkin ka'idodinka; 
Zan kiyaye shi har zuwa karshe. 

34 Ka ba ni fahimta, in kiyaye dokokinka. I, zan kiyaye shi 
da dukan zuciyata. 

35 Ka sa ni in bi tafarkin umarnanka. Lalle ne a cikinta 
nake jin dadi. 

36 Ka karkatar da zuciyata zuwa ga shaidarka, Ba kwadayi 
ba. 


ZABURA 


37 Ka kawar da idanuna daga kallon banza. Ka rayar da ni 
a tafarkinka. 

38 Ka tabbatar da maganarka ga bawanka, Wanda yake 
mai da hankali ga tsoronka. 

39 Ka kawar da zargita da nake tsoro, Gama shari'arka tana 
da kyau. 

40 Ga shi, ina marmarin bin ka'idodinka, Ka rayar da ni 
cikin adalcinka. 

41 VAU. Bari ma jinkanka su zo gare ni, ya Ubangiji, 
Cetonka, bisa ga maganarka. 

42 Don haka zan sami abin da zan amsa wa wanda ya zarge 
ni, Gama ina dogara ga maganarka. 

43 Kada ku kwace maganar gaskiya sarai daga bakina. 
Gama na sa zuciya ga hukuncinka. 

44 Zan kiyaye dokokinka kullayaumin har abada abadin. 

45 Zan yi tafiya cikin 'yanci, Gama ina neman umarnanka. 
46 Zan yi magana a kan shaidarka a gaban sarakuna, Ba 
zan ji kunya ba. 

47 Zan yi murna da umarnanka, Wadanda na kaunace su. 
48 Zan daga hannuwana zuwa ga umarnanka, wadanda na 
kaunace. Zan yi tunani a cikin dokokinka. 

49 ZAIN. Ka tuna da maganar bawanka, wadda ka sa ni in 
yi bege. 

50 Wannan ita ce ta'aziyyata a cikin wahalata, Gama 
maganarka ta rayar da ni. 

51 Masu girmankai sun yi mini ba'a, Amma ban rabu da 
shari'arka ba. 

52 Na tuna da hukunce-hukuncenka, ya Yahweh! kuma na 
ta'azantar da kaina. 

53 Abin tsoro ya kama ni, Saboda mugaye wadanda suka 
Ki shari'arka. 

54 Ka'idodinka sun zama raina a Haikalin hajjina. 

55 Da dare na tuna da sunanka, ya Yahweh, Na kiyaye 
dokokinka. 

56 Ina da wannan, Domin na kiyaye umarnanka. 

57 KYAUTA. Kai ne rabona, ya Ubangiji, Na ce zan 
kiyaye maganarka. 

58 Na roki alherinka da dukan zuciyata, Ka yi mani jinkai 
bisa ga maganarka. 

59 Na yi tunani a kan al'amurana, Na juyar da kafafuna 
zuwa ga shaidarka. 

60 Na yi gaggawar kiyaye umarnanka, Ban yi jinkiri ba. 

61 Taurin mugaye sun washe ni, Amma ban manta da 
dokarka ba. 

62 Da tsakar dare zan tashi in yi godiya gareka, Saboda 
adalcin shari'arka. 

63 Ni abokin tarayya ne ga dukan wadanda suke tsoronka, 
Da wadanda suke kiyaye umarnanka. 

64 Duniya cike take da jinķanka, ya Yahweh, Ka koya 
mani dokokinka. 

65 TETH. Ka kyautata wa bawanka, ya Ubangiji, bisa ga 
maganarka. 

66 Ka koya mini hikima da ilimi, Gama na gaskata 
umarnanka. 

67 Kafin a tsananta mini na bace, Amma yanzu na kiyaye 
maganarka. 

68 Kai mai kirki ne, kana aikata nagari. Ka koya mini 
dokokinka. 

69 Masu girmankai sun kirkira Karya a kaina, Amma zan 
kiyaye umarnanka da dukan zuciyata. 

70 Zuciyarsu tana da kiba kamar mai; Amma ina jin dadin 
shari'arka. 


71 Yana da kyau a gare ni da aka sha wahala. Domin in 
koyi dokokinka. 

72 Shari'ar bakinka ta fi mini dubun zinariya da azurfa. 

73 JOD. Hannunka ne suka yi ni, suka yi ni kuma: Ka ba ni 
fahimta, domin in koyi umarnanka. 

74 Wadanda suke tsoronka za su yi murna sa'ad da suka 
gan ni. Domin na sa zuciya ga maganarka. 

75 Ya Yahweh, na sani shari'unka daidai suke, Ka kuma 
azabtar da ni da aminci. 

76 Ina rokonka, jinkanka ya zama domin ta'aziyyata, 
Kamar yadda ka fada wa bawanka. 

77 Ka sa madawwamiyar kaunarka ta zo gare ni, Don in 
rayu, Gama shari'arka ita ce abin jin dadina. 

78 Masu girmankai su ji kunya. Gama sun zalunci ni ba 
dalili, Amma zan yi tunani a cikin umarnanka. 

79 Bari wadanda suke tsoronka su juyo gare ni, Wadanda 
kuma suka san shaidarka. 

80 Ka sa zuciyata ta zama lafiya ga dokokinka. don kada in 
ji kunya. 

81 KAFI. Raina ya yi kasala domin cetonka, Amma ina sa 
zuciya ga maganarka. 

82 Idanuna sun gaji saboda maganarka, Ina cewa, 'Yaushe 
za ka ta'azantar da ni? 

83 Gama na zama kamar kwalba a cikin hayaki. Duk da 
haka ban manta da dokokinka ba. 

84 Kwanakin bawanka nawa ne? Yaushe za ka hukunta 
wadanda suke tsananta mini? 

85 Masu girmankai sun haka mini ramummuka, Wadanda 
ba su bi ka'idodinka ba. 

86 Dukan umarnanka amintattu ne, Suna tsananta mini da 
zalunci. ka taimake ni. 

87 Sun kusan cinye ni a duniya. Amma ban rabu da 
umarnanka ba. 

88 Ka rayar da ni bisa ga madawwamiyar kaunarka. Don 
haka zan kiyaye shaidar bakinka. 

89 LAFIYA. Ya Ubangiji, maganarka tana nan har abada 
abadin. 

90 Amincinka ya tabbata ga dukan zamanai, Ka kafa 
duniya, ta dawwama. 

91 A yau suna nan bisa ga ka'idodinka, Gama dukansu 
bayinka ne. 

92 In ba dokarka ta zama abin jin dadi na ba, Da na mutu a 
cikin wahalata. 

93 Ba zan taba manta da umarnanka ba, Gama da su ne ka 
rayar da ni. 

94 Ni ne naka, ka cece ni. Gama na nemi umarnanka. 

95 Mugaye suna jirana su hallaka ni, Amma zan lura da 
shaidarka. 

96 Na ga karshen dukan cikakkiya, Amma umarninka yana 
da yawa. 

97 MEM. Ina kaunar shari'arka! Tunanina ne dukan yini. 
98 Ta wurin umarnanka ka sa na fi makiyana hikima, 
Gama suna tare da ni har abada. 

99 Ina da fahimta fiye da dukan malamana, Gama 
shaidarka ita ce tunanina. 

100 Na fi na dā fahimta, Domin ina kiyaye umarnanka. 

101 Na hana kafafuna daga kowace irin muguwar hanya, 
Domin in kiyaye maganarka. 

102 Ban rabu da hukuncinka ba, Gama ka koya mini. 

103 Kalmominka suna da dadi ga dandana! I, ya fi zuma 
zaķi a bakina! 


ZABURA 


104 Ta wurin dokokinka nake samun fahimta, Saboda haka 
ina Kin kowace hanya ta Karya. 

105 NUN. Kalmarka fitila ce ga kafafuna, kuma haske ce 
ga tafarkina. 

106 Na rantse, zan kuwa cika ta, cewa zan kiyaye 
adalcinka. 

107 Ina shan wahala kwarai, Yahweh, ka rayar da ni bisa 
ga maganarka. 

108 Ina rokonka ka karbi hadayun yardar rai na bakina, Ya 
Yahweh, Ka koya mini shari'arka. 

109 Kullum raina yana hannuna, Amma ban manta da 
dokarka ba. 

110 Mugaye sun dora mini tarko, Amma ban rabu da 
umarnanka ba. 

111 Na karôi shaidarka ta zama gado har abada, Gama su 
ne farin cikin zuciyata. 

112 Na karkata zuciyata in kiyaye ka'idodinka kullayaumin, 
Har zuwa karshe. 

113 SAMECH. Ina Kin tunanin banza, amma dokokinka 
nake kauna. 

114 Kai ne mafakata da garkuwata, Ina sa zuciya ga 
maganarka. 

115 Ku rabu da ni, ku masu mugunta, Gama zan kiyaye 
umarnan Allahna. 

116 Ka dauke ni bisa ga maganarka, Don in rayu, Kada ka 
bar ni in ji kunya da begena. 

117 Ka dauke ni, zan kuwa tsira, Zan kuwa kiyaye 
dokokinka kullayaumin. 

118 Ka tattake dukan wadanda suka bace daga dokokinka, 
Gama yaudararsu Karya ce. 

119 Ka kawar da dukan mugaye na duniya kamar datti, 
Saboda haka ina kaunar shaidarka. 

120 Jikina yana rawar jiki saboda tsoronka. Ina jin tsoron 
hukuncinka. 

121 ATIN. Na yi shari'a da adalci, kada ka bar ni ga masu 
zaluncina. 

122 Ka yi wa bawanka lamuni da alheri, Kada masu 
girmankai su zalunce ni. 

123 Idanuna sun gaji domin cetonka, 
adalcinka. 

124 Ka yi ma bawanka bisa ga madawwamiyar kaunarka, 
Ka koya mini dokokinka. 

125 Ni bawanka ne. Ka ba ni fahimta, Domin in san 
shaidarka. 

126 Ya Ubangiji, lokaci ya yi da za ka yi aiki, Gama sun 
bata dokarka. 

127 Saboda haka ina kaunar umarnanka fiye da zinariya. i, 
sama da zinariya tsantsa. 

128 Saboda haka ina ganin dukan dokokinka a kan kowane 
abu daidai ne. Kuma ina kin kowace hanya ta karya. 

129 PE. Shaidarka masu ban al'ajabi ce, Saboda haka raina 
yana kiyaye su. 

130 Mafarin kalmominka suna ba da haske. Yana ba da 
fahimta ga marasa hankali. 

131 Na bude bakina, na yi hushi, Gama ina marmarin 
umarnanka. 

132 Ka dube ni, ka yi mani jinkai, Kamar yadda kake yi wa 
wadanda suke kaunar sunanka. 

133 Ka tsara matakai na da maganarka, Kada wani laifi ya 
mallake ni. 

134 Ka cece ni daga zaluncin mutum, Zan kiyaye 
umarnanka. 


Da maganar 


135 Ka sa fuskarka ta haskaka bawanka. Ka koya mini 
dokokinka. 

136 Koguna na ruwa suna zubowa idanuna, Domin ba su 
kiyaye dokarka ba. 

137 TZADDI. Kai mai adalci ne, ya Ubangiji, Hukunce- 
hukuncenka kuma masu adalci ne. 

138 Shaidarka da ka umarce su masu adalci ne, amintattu 
ne. 

139 Kishina ya cinye ni, Domin makiyana sun manta da 
maganarka. 

140 Kalmominka tsarkakakku ne, Saboda haka bawanka 
yana kaunarta. 

141 Ni Karami ne, abin raina ne, Duk da haka ban manta da 
umarnanka ba. 

142 Adalcinka madawwamin adalci ne, Dokokinka kuwa 
gaskiya ne. 

143 Wahala da damuwa sun kama ni, Duk da haka 
umarnanka abin farin ciki ne. 

144 Adalcin shaidarka madawwamiya ce, Ka ba ni fahimta, 
in rayu. 

145 KOPH. Na yi kuka da dukan zuciyata; ji ni, ya 
Ubangiji: Zan kiyaye dokokinka. 

146 Na yi kira gare ka. Ka cece ni, ni kuwa zan kiyaye 
umarnanka. 

147 Na hana wayewar gari, na yi kuka, Na sa zuciya ga 
maganarka. 

148 Idanuna suna fuskantar agogon dare, Don in yi tunani 
a cikin maganarka. 

149 Ka ji muryata bisa ga madawwamiyar kaunarka, Ya 
Yahweh, ka raya ni bisa ga hukuncinka. 

150 Wadanda suke bin barna sun matso, Suna nisa da 
shari'arka. 

151 Kai ne kusa, ya Yahweh! Kuma dukan dokokinka 
gaskiya ne. 

152 Game da shaidarka, Na sani tun da, Ka kafa su har 
abada. 

153 RASH. Ka lura da wahalata, ka cece ni, Gama ban 
manta da dokarka ba. 

154 Ka kawo kKararrata, ka cece ni, Ka rayar da ni bisa ga 
maganarka. 

155 Ceto ya yi nisa da mugaye, Gama ba sa neman 
dokokinka. 

156 Kaunar jinkanka masu girma ne, ya Yahweh, Ka rayar 
da ni bisa ga hukuncinka. 

157 Masu tsananta mini da makiyana suna da yawa. Duk 
da haka ban rabu da shaidarka ba. 

158 Na ga azzalumai, na yi bakin ciki. Domin ba su kiyaye 
maganarka ba. 

159 Ka duba yadda nake kaunar umarnanka, Yahweh, ka 
rayar da ni bisa ga madawwamiyar kaunarka. 

160 Maganarka tabbatacciya ce tun fil'azal, Dukan 
shari'unka masu adalci kuwa sun dawwama har abada. 

161 SHIN. Sarakuna sun tsananta mini ba dalili, Amma 
zuciyata tana tsoron maganarka. 

162 Ina murna da maganarka, Kamar wanda ya sami 
ganima mai yawa. 

163 Ina kin karya, ina kin Karya, Amma ina Raunar 
shari'arka. 

164 Sau bakwai a rana ina yabonka saboda adalcin 
shari'arka. 

165 Wadanda suke kaunar shari'arka suna da babban 
salama, Ba abin da zai bata musu rai. 


ZABURA 


166 Ya Yahweh, na sa zuciya ga cetonka, Na kuwa aikata 
umarnanka. 

167 Raina ya kiyaye umarnanka. kuma ina son su sosai. 
168 Na kiyaye umarnanka da umarnanka, Gama dukan 
al'amurana suna gabanka. 

169 TA. Bari kukana ya zo gabanka, ya Ubangiji, Ka ba ni 
fahimta bisa ga maganarka. 

170 Bari addu'ata ta zo gabanka, Ka cece ni bisa ga 
maganarka. 

171 Lebuna za su yi yabo, Sa'ad da ka koya mini 
ka'idodinka. 

172 Harshena zai yi magana a kan maganarka, Gama 
dukan umarnanka adalci ne. 

173 Bari hannunka ya taimake ni; Gama na zabi 
umarnanka. 

174 Ina marmarin cetonka, ya Yahweh! Dokokinka kuma 
ita ce fara'ata. 

175 Ka sa raina ya rayu, Zai yabe ka. Kuma bari 
hukuncinka ya taimake ni. 

176 Na ace kamar batacciyar tunkiya. nemi bawanka; 
Gama ban manta da umarnanka ba. 


BABI NA 120 


1 A cikin wahalata na yi kira ga Ubangiji, ya kuwa ji ni. 

2 Ka ceci raina, ya Yahweh, Daga makaryata, Da 
makaryata. 

3 Me za a ba ka? Ko me za a yi maka, ya harshen karya? 

4 Kaifi kibau na manya, Da garwashin juni. 

5 Kaitona, da na yi bakunci a Meshek, Da na zauna a 
alfarwa ta Kedar! 

6 Raina ya dade yana zama tare da wanda ya ki zaman 
lafiya. 

7 Ni mai zaman lafiya ne, Amma in na yi magana, yaki ne. 


BABI NA 121 


1 Zan daga idanuna zuwa ga tuddai, Daga ina taimakona 
zai Zo. 

2 Taimakona ya zo daga wurin Yahweh, Wanda ya yi sama 
da kasa. 

3 Ba zai Kyale kafarku ta girgiza ba, Wanda ya kiyaye ku 
ba zai yi barci ba. 

4 Ga shi, wanda yake kiyaye Isra'ila ba zai yi barci ba, ba 
zai yi barci ba. 

5 Ubangiji ne makiyayinku, Yahweh ne inuwarka a hannun 
damanka. 

6 Rana ba za ta buge ka da rana ba, ko wata da dare. 

7 Ubangiji zai kiyaye ka daga dukan mugunta, Zai kiyaye 
ka. 

8 Yahweh zai kiyaye fita da shigarka Tun daga yau har 
abada abadin. 


BABI NA 122 


1 Na yi muma sa'ad da suka ce mini, Mu tafi Haikalin 
Ubangiji. 

2 Kafafunmu za su tsaya cikin kofofinki, ke Urushalima! 

3 An gina Urushalima kamar birni mai santsi. 

4 Inda kabilan Ubangiji suke haura, Don shaida Isra'ilawa, 
Domin su yi godiya ga sunan Ubangiji. 


5 Gama akwai kujeru na shari'a, Wadanda suke a gidan 
Dawuda. 

6 Ka yi addu'a don salamar Urushalima, Wadanda suke 
kaunarka za su yi albarka. 

7 Aminci ya tabbata a garunka, Da wadata a fadodinka. 

8 Domin 'yan'uwana da abokaina, yanzu zan ce, 'Salama ta 
tabbata a cikinku. 

9 Domin Haikalin Ubangiji Allahnmu, Zan nemi alherinka. 


BABI NA 123 


1 (Wakar daraja.) Na daga idanuna zuwa gare ka, Ya ke 
zaune a cikin sammai. 

2 Dubi, sa'ad da idanun barori suke kallon hannun 
ubangidansu, kamar idanun budurwa kuma ga hannun 
uwargidanta. Don haka idanunmu ga Ubangiji Allahnmu, 
har ya ji tausayinmu. 

3 Ka yi mana jinkai, ya Yahweh, Ka yi mana jinkai, Gama 
mun cika da raini kwarai. 

4 Rayukanmu ya cika kwarai da raini na masu zaman lafiya, 
Da raini na masu girmankai. 


BABI NA 124 


1 Idan ba Yahweh yana tare da mu ba, bari Isra'ilawa su ce. 
2 Da ba Yahweh yana tare da mu ba, Sa'ad da mutane suka 
tashe mu. 

3 Da sun shanye mu da sauri, Sa'ad da suka husata da mu. 

4 Ruwa ya rufe mu, Raramar ta bi ta kanmu. 

5 A sa'an nan ruwayen girmankai sun mamaye ranmu. 

6 Yabo ya tabbata ga Yahweh, Wanda bai ba mu ganima 
ba. 

7 Ranmu ya kubuta kamar tsuntsu daga tarkon masu 
tsuntsu, Tarkon ya karye, mun tsira. 

8 Taimakonmu yana cikin sunan Yahweh, Wanda ya yi 
sama da kasa. 


BABI NA 125 


1 Wadanda suke dogara ga Ubangiji Za su zama kamar 
Dutsen Sihiyona, Ba shi da karfi, Amma yana dawwama 
har abada. 

2 Kamar yadda duwatsu suke kewaye da Urushalima, haka 
Yahweh yake kewaye da jama'arsa daga yanzu har abada 
abadin. 

3 Gama sandar mugaye ba za ta tsaya bisa rabon adalai ba. 
Kada adalai su mika hannuwansu zuwa ga mugunta. 

4 Ya Yahweh, ka yi wa masu nagarta alheri, Da wadanda 
suke a zukatansu masu adalci. 

5 Amma wadanda suka rabu da mugayen hanyoyinsu, 
Yahweh zai bishe su tare da masu aikata mugunta, Amma 
salama ta tabbata ga Isra'ila. 


BABI NA 126 


1 Sa'ad da Ubangiji ya komar da zaman talala na Sihiyona, 
Muka zama kamar masu mafarki. 

2 Bakinmu ya cika da dariya, Harshenmu kuma da raira 
waka. 

3 Yahweh ya yi mana manyan abubuwa. wanda muke 
murna. 


ZABURA 


4 Ya Yahweh, ka komar da zaman talala, Kamar yadda 
magudanan ruwa suke a kudu. 

5 Wadanda suke shuka da kuka, Za su girbe da farin ciki. 

6 Wanda ya fita yana kuka, yana dauke da iri mai daraja, 
Ba shakka zai komo da murna, Yana kawo daminsa. 


BABI NA 127 


1 In ba Yahweh ya gina Haikali ba, Masu aikin da suke 
ginawa a banza suke yi, In ba Ubangiji ya kiyaye birnin ba, 
Mai tsaro ya farka amma a banza. 

2 banza ne ku tashi da sassafe, Ku yi makare, Ku ci abincin 
bakin ciki, Domin haka yakan ba kaunataccensa barci. 

3 “Ga shi, 'ya'ya gādo ne na Yahweh, 'Ya'yan mahaifa 
kuwa sakamakonsa ne. 

4 Kamar yadda kibau suke a hannun babban mutum. 
haka ’ya’yan matasa. 

5 Mai farin ciki ne mutumin da yake cike da giyarsa, Ba za 
su ji kunya ba, Amma suna magana da abokan gāba a kofa. 


BABI NA 128 


1 Albarka ta tabbata ga dukan wanda yake tsoron Yahweh! 
wanda ke tafiya cikin hanyoyinsa. 

2 Gama za ku ci aikin hannuwanku, Za ku yi farin ciki, 
kuma za ku yi kyau. 

3 Matarka za ta zama kamar kurangar inabi mai albarka a 
cikin gidanka, 'Ya'yanka za su zama kamar itacen zaitun 
kewaye da teburinka. 

4 Ga shi, haka za a sami albarka wanda yake tsoron 
Yahweh. 

5 Yahweh zai sa maka albarka daga Sihiyona, Za ka kuwa 
ga alherin Urushalima dukan kwanakin ranka. 

6 Za ku ga 'ya'yanku maza, da salama ga Isra'ila. 


BABI NA 129 


1 Sau da yawa sun sha wahalar da ni tun ina kuruciya, Bari 
Isra'ila ta ce. 

2 Sau da yawa sukan tsananta mini tun ina kuruciya, 
Amma ba su yi nasara da ni ba. 


3 Manoman gona sun yi noma a bayana, Sun yi tsayin daka. 


4 Yahweh adali ne, Ya datse igiyoyin mugaye. 

5 Bari dukan wadanda suke ki Sihiyona su sha kunya, Su 
juya baya. 

6 Bari su zama kamar ciyawar da ke bisa kan gida, wadda 
take bushewa kafin ta girma. 

7 Da mai yankawa ba ya cika hannunsa. Wanda ya daure 
dami kuma ba ya daure kirjinsa. 

8 Masu wucewa kuma ba sa cewa, ‘Albarkar Ubangiji ta 
tabbata a gare ku! 


BABI NA 130 


1 Daga zurfafa na yi kira gare ka, ya Ubangiji! 

2 Ya Ubangiji, ka ji muryata, Ka sa kunnuwanka su kasa 
kunne ga muryar roke-rokena. 

3 Idan kai, Yahweh, ka lura da mugunta, ya Ubangiji, wa 
zai tsaya? 

4 Amma akwai gafara a wurinka, domin a ji tsoronka. 

5 Ina jiran Yahweh, raina yana jira, Ina sa zuciya ga 
maganarsa. 


6 Raina ya fi jiran Ubangiji, Fiye da wadanda suke jira a 
safiya, Fiye da wadanda suke jiran safe. 

7 Bari Isra'ila su sa zuciya ga Ubangiji, Gama a wurin 
Ubangiji akwai jinkai, A gare shi kuma akwai yalwar fansa. 
8 Zai fanshi Isra'ila daga dukan laifofinsa. 


BABI NA 131 


1 Ya Ubangiji, zuciyata ba ta yi girman kai ba, Idona kuma 
ba su yi girmankai ba, Ba ni da iko a cikin manyan 
al'amura, Ko abin da ya fi Karfina. 

2 Hakika na yi natsuwa, Kamar yaron da mahaifiyarsa ta 
yaye, Raina kuma kamar yaron da aka yaye. 

3 Bari Isra'ila su sa zuciya ga Ubangiji Tun daga gaba har 
abada abadin. 


BABI NA 132 


1 Wakar digiri. Yahweh, ka tuna da Dawuda da dukan 
wahalarsa. 

2 Yadda ya rantse wa Yahweh, Ya yi wa Allah 
Madaukakin Yakubu alkawari. 

3 Hakika ba zan shiga alfarwa ta Haikalina ba, Ba zan hau 
gadona ba. 

4 Ba zan bar idona barci ba, Ko barci ga fatar idona. 

5 Har sai na sami wurin Yahweh, Mazauni ga Madaukakin 
Allah na Yakubu. 

6 Ga shi, mun ji labari a Efrata, A cikin kurmi muka same 
ta. 

7 Za mu shiga cikin alfarwansa, Za mu yi sujada a wurin 
matashin sawunsa. 

8 Ya Yahweh, ka tashi cikin hutawarka. Kai, da akwatin 
karfinka. 

9 Ka sa firistocinka su sa tufafin adalci. Bari tsarkakanka 
su yi sowa da murna. 

10 Domin bawanka Dawuda, kada ka juyar da fuskar 
wanda ka kebe. 

11 Yahweh ya rantse wa Dawuda da gaske. ba zai juyo 
daga gare ta ba; Daga cikin 'ya'yan itatuwa na jikinka zan 
sa a kan kursiyinka. 

12 Idan 'ya'yanka za su kiyaye alkawarina, da shaidar da 
zan koya musu, 'ya'yansu kuma za su zauna a gadon 
sarautarka har abada abadin. 

13 Gama Yahweh ya zabi Sihiyona. Ya so ta zama 
mazauninsa. 

14 Wannan ita ce hutuna har abada: A nan zan zauna. gama 
na so shi. 

15 Zan sa mata albarka a yalwace, Zan kosar da 
matalautanta da abinci. 

16 Zan tufatar da firistocinta da ceto, tsarkaka za su yi 
sowa da murna. 

17 A can zan sa kahon Dawuda ya toho, Na ba zababbe 
nawa fitila. 

18 Zan tufatar da makiyansa da kunya, Amma a kansa za a 
yi kambinsa. 


BABI NA 133 


1 Ga shi, yana da kyau, yana da dadi ga 'yan'uwa su zauna 
tare da hadin kai! 

2 Yana kama da man shafawa mai tamani a kansa, Wanda 
ya gangaro bisa gemu, wato gemun Haruna. 


ZABURA 


3 Kamar rabar Harmon, Kamar rabar da take saukowa bisa 
duwatsun Sihiyona, Gama a nan ne Yahweh ya ba da 
umarnin albarka, Rai har abada abadin. 


BABI NA 134 


1 Ga shi, ku yabi Ubangiji, Ku dukan bayin Ubangiji, Ku 
da kuke tsaye cikin Haikalin Ubangiji da dare. 

2 Ku daga hannuwanku cikin Wuri Mai Tsarki, ku yabi 
Ubangiji. 

3 Ubangiji wanda ya yi sama da kasa ya sa muku albarka 
Daga Sihiyona. 


BABI NA 135 


1 Ku yabi Ubangiji. Ku yabi sunan Ubangiji; Ku yabe shi, 
ku bayin Ubangiji. 

2 Ku da kuke tsaye a Haikalin Yahweh, A cikin farfajiyar 
Haikalin Allahnmu. 

3 Ku yabi Yahweh. gama Ubangiji nagari ne, ku raira yabo 
ga sunansa. domin yana da dadi. 

4 Gama Yahweh ya zabi Yakubu don kansa, Isra'ila kuma 
ya zabi taskansa na musamman. 

5 Gama na sani Yahweh mai girma ne, Ubangijinmu kuma 
yana bisa dukan alloli. 

6 Abin da Ubangiji ya so, ya aikata a cikin sama, da duniya, 
da cikin tekuna, da dukan zurfafan wurare. 

7 Yakan sa tururi su haura daga iyakar duniya. Yakan yi 
walkiya domin ruwan sama. Yakan fitar da iska daga 
taskarsa. 

8 Wanda ya bugi 'ya'yan fari na Masar, na mutum da na 
dabba. 

9 Wanda ya aika alamu da abubuwan al'ajabi a tsakiyarki, 
ya Masar, Akan Fir'auna da dukan bayinsa. 

10 Wanda ya bugi manyan al'ummai, Ya karkashe manyan 
sarakuna. 

11 Sihon Sarkin Amoriyawa, da Og, Sarkin Bashan, da 
dukan mulkokin Kan'ana. 

12 Ya ba da kasarsu gado, Ya zama gado ga jama'arsa 
Isra'ila. 

13 Yahweh, sunanka madawwami ne. Ya Ubangiji, da abin 
tunawanka har dukan zamanai. 

14 Gama Yahweh zai hukunta jama'arsa, ya kuma tuba a 
kan bayinsa. 

15 Gumakan alľummai azurfa da zinariya ne, aikin 
hannuwan mutane ne. 

16 Suna da baki, amma ba sa magana. suna da idanu, 
amma ba sa gani. 

17 Suna da kunnuwa, amma ba sa ji. kuma babu numfashi 
a bakinsu. 

18 Masu yin su kamar su suke, Haka duk wanda ya dogara 
gare su yake. 

19 Ku yabi Yahweh, ya jama'ar Isra'ila, Ku yabi Yahweh, 
ya jama'ar Haruna! 

20 Ku yabi Yahweh, ku mutanen Lawiyawa, Ku yabi 
Yahweh! 

21 Yabo ya tabbata ga Yahweh daga Sihiyona, Wanda 
yake zaune a Urushalima! Ku yabi Ubangiji. 


BABI NA 136 


1 Ku gode wa Ubangiji! gama shi nagari ne, gama jinkansa 
madawwami ne. 

2 Ku gode wa Allah na alloli, Domin jinkansa madawwami 
ne. 

3 Ku gode wa Ubangijin iyayengiji, Domin jinkansa 
madawwami ne. 

4 Ga wanda yake aikata manyan al'ajabai, Gama jinkansa 
madawwami ne. 

5 Ga wanda ya yi sammai da hikima, Domin jinkansa 
madawwami ne. 

6 Ga wanda ya shimfida kasa bisa ruwaye, Gama jinkansa 
madawwami ne. 

7 Ga wanda ya yi manyan haskoki, Gama jinkansa 
madawwami ne. 

8 Rana ta yi mulki da rana, Gama jinkansa madawwami ne. 
9 Wata da taurari su yi mulki da dare, Domin jinkansa 
madawwami ne. 

10 Ga wanda ya bugi Masar a cikin 'ya'yansu na fari, Gama 
kaunarsa madawwamiya ce. 

11 Ya fisshe Isra'ila daga cikinsu, Gama kaunarsa 
madawwamiya ce. 

12 Da hannu mai karfi da mikewa, Gama jinkansa 
madawwami ne. 

13 Ga wanda ya raba Bahar Maliya, Gama jinkansa 
madawwami ne. 

14 Ya sa Isra'ila su bi ta tsakiyarta, Gama jinkansa 
madawwami ne. 

15 Amma ya hallaka Fir'auna da rundunarsa a Bahar 
Maliya, Gama kaunarsa madawwamiya ce. 

16 Ga wanda ya bi da jama'arsa cikin jeji, Gama jinkansa 
madawwami ne. 

17 Ga wanda ya bugi manyan sarakuna, Gama kaunarsa 
madawwamiya ce. 


18 Ya kashe manyan sarakuna, Gama kaunarsa 
madawwamiya ce. 
19 Sihon Sarkin Amoriyawa, Gama  kaunarsa 


madawwamiya ce. 

20 Da Og, Sarkin Bashan, Gama kaunarsa madawwamiya 
ce. 

21 Ya ba da kasarsu gado, Gama jinkansa madawwami ne. 
22 Gadon bawansa Isra'ila, Gama jinkansa madawwami ne. 
23 Wanda ya tuna da mu cikin kaskancinmu, Gama 
jinkansa madawwami ne. 

24 Ya fanshe mu daga makiyanmu, Gama jinkansa 
madawwami ne. 

25 Wanda yake ba da abinci ga dukan dan adam, Domin 
jinkansa madawwami ne. 

26 Ku gode wa Allah na Sama, 
madawwami ne. 


Domin jinkansa 


BABI NA 137 


1 Muna zaune kusa da kogunan Babila, Muka yi kuka, 
Sa'ad da muka tuna da Sihiyona. 

2 Mun rataye garayunmu bisa itatuwan willow a tsakiyarsa. 
3 Gama can wadanda suka tafi da mu bauta suka roke mu 
waka. Wadanda suka batar da mu kuwa suka roke mu farin 
ciki, suna cewa, Ku raira mana wakar Sihiyona daya. 

4 Ta yaya za mu rera wakar Yahweh A bakuwar Kasa? 


ZABURA 


5 Idan na manta da ke, ya Urushalima, Bari hannun 
damana ya manta da dabararta. 

6 Idan ban tuna da kai ba, Bari harshena ya manne da rufin 
bakina. Idan ban fifita Urushalima fiye da babban farin 
cikina ba. 

7 Ya Yahweh, ka tuna da Edomawa A ranar Urushalima! 
wanda ya ce, Daga shi, ku dora shi, har zuwa tushensa. 

8 Ya ke 'yar Babila, wadda za a hallaka! Mai farin ciki ne 
wanda ya saka maka kamar yadda ka yi mana hidima. 

9 Mai farin ciki ne wanda ya kama 'ya'yanka ya farfashe su 
da duwatsu. 


BABI NA 138 


1 (Zabura ta Dawuda.) Zan yabe ka da dukan zuciyata, A 
gaban alloli zan raira maka yabo. 

2 Zan yi sujada wajen tsattsarkan Haikalinka, In yabi 
sunanka saboda madawwamiyar kaunarka da amincinka, 
Gama ka daukaka maganarka fiye da dukan sunanka. 

3 A ranar da na yi kuka ka amsa mini, Ka Karfafa ni da 
Karfi a raina. 

4 Dukan sarakunan duniya za su yabe ka, ya Yahweh, 
Sa'ad da suka ji maganar bakinka. 

5 Za su raira waka a hanyoyin Yahweh, Gama daukakar 
Yahweh mai girma ce. 

6 Ko da yake Yahweh yana daukaka, Duk da haka yana 
kula da masu tawali'u, amma masu girmankai yakan sani 
daga nesa. 

7 Ko da na yi tafiya cikin wahala, Za ka rayar da ni, Za ka 
mika hannunka gaba da fushin abokan gabana, hannun 
damanka zai cece ni. 

8 Yahweh zai cika abin da yake gare ni, ya Yahweh, 
jinkanka madauwamiya ce, Kada ka rabu da ayyukan 
hannuwanka. 


BABI NA 139 


1 (Zuwa ga shugaban mawaka, Zabura ta Dawuda.) Ya 
Yahweh, ka bincika ni, ka san ni! 

2 Ka san zamana da tashina, Kakan gane tunanina daga 
nesa. 

3 Ka kewaye hanyata da kwanciyata, Ka san dukan 
al'amurana. 

4 Ba wata kalma a harshe na, Amma, ga shi, ya Yahweh, 
ka san ta duka. 

5 Ka kewaye ni gaba da baya, Ka dora hannunka a kaina. 

6 Irin wannan ilimi ya fi ban mamaki a gare ni. Yana da 
tsayi, ba zan iya isa gare shi ba. 

7 Ina zan tafi daga ruhunka? Ko a ina zan gudu daga 
gabanka? 

8 Idan na haura zuwa Sama, Kana can, In na kwanta barci a 
Jahannama, Ga shi, kana can. 

9 Idan na dauki fikafikan safiya, In zauna a iyakar teku. 

10 Ko can can hannunka zai bishe ni, hannun damanka 
kuma zai rike ni. 

11 Idan na ce, Hakika, duhu zai rufe ni. Ko da dare zai 
zama haske a gare ni. 

12 Hakika, duhu ba ya boye gare ku. amma dare yana 
haskakawa kamar yini, duhu da haske sun kasance a gare 
ka. 

13 Gama ka mallaki ikona, Ka rufe ni a cikin mahaifiyata. 


14 Zan yabe ka. gama an halicce ni da ban tsoro da 
banmamaki: Ayyukanka masu banmamaki ne; kuma raina 
ya sani sarai. 

15 Dukaiyoyina ba su boye gare ku ba, Sa'ad da aka halicce 
ni a asirce, An yi ni da gwaninta a mafi kaskancin duniya. 
16 Idanunka sun ga abuna, Duk da haka bai cika ba. Kuma 
a cikin littafinka an rubuta dukan gabobin nawa, wadanda 
aka tsara su, har yanzu ba a sami ko daya ba. 

17 Ya Allah, tunaninka yana da daraja a gare ni! Yaya 
girman jimlar su! 

18 Idan na kidaya su, sun fi yashi yawa! 

19 Hakika, ya Allah, za ka kashe mugaye, Ka rabu da ni, 
ya ku masu jini. 

20 Gama suna yi maka mugun magana, Makiyanka suna 
daukar sunanka a banza. 

21 Ya Yahweh, ba na ki su wadanda suke kinka ba? Ashe, 
ba naji bakin ciki da wadanda suka tasar da kai ba? 

22 Ina kin su da cikakkiyar kiyayya, Na dauke su abokan 
gābana. 

23 Ya Allah, ka bincika ni, ka san zuciyata, Ka gwada ni, 
ka san tunanina. 

24 Ka duba ko akwai wata muguwar hanya a gare ni, Ka 
bishe ni cikin tafarki madawwami. 


BABI NA 140 


1 Ya Ubangiji, Ka cece ni daga mugun mutum, Ka kiyaye 
ni daga mugayen mutane. 

2 Wadanda suke tunanin arna a cikin zukatansu. Kullum 
suna taruwa domin yaki. 

3 Sun kaifi harshensu kamar maciji. Dafin adders yana 
karkashin lebunansu. Selah. 

4 Ya Yahweh, ka kiyaye ni daga hannun mugaye! Ka tsare 
ni daga mai tashin hankali; Wadanda suka yi niyya su 
ruguza tafiyara. 

5 Masu girmankai sun boye mini tarko da igiyoyi. sun 
shimfida raga a gefen hanya. sun kafa mini ginshikai. Selah. 
6 Na ce wa Yahweh, Kai ne Allahna, Ka ji muryar roke- 
rokena, ya Yahweh. 

7 Ya Yahweh Yahweh, karfin cetona, Ka rufe kaina a ranar 
yaki. 

8 Ya Yahweh, kada ka ba mugaye sha'awarsu, Kada ka 
kyale mugun nufinsa. Don kada su daukaka kansu. Selah. 

9 Amma kan wadanda suke kewaye da ni, Bari mugayen 
lebunansu su rufe su. 

10 Bari garwashin wuta su fada a kansu, A jefar da su cikin 
wuta. A cikin zurfafan ramuka, don kada su sake tashi. 

11 Kada mugayen magana su kahu a duniya, Mugunta za ta 
farauto mugaye don su hallaka shi. 

12 Na sani Yahweh zai kiyaye shari'ar matalauta, Da 
hakkin matalauta. 

13 Hakika adalai za su yi godiya ga sunanka, adalai za su 
zauna a gabanka. 


BABI NA 141 


1 Ubangiji, na yi kira gare ka, Ka yi gaggawar zuwa gare ni. 
Ka kasa kunne ga muryata, sa'ad da na yi kuka gare ka. 

2 Bari addu'ata ta zama a gabanka kamar kona turare. Da 
daga hannuwana kamar hadaya ta maraice. 

3 Ya Yahweh, ka sa tsaro a bakina. kiyaye kofar lebena. 


ZABURA 


4 Kada ka karkatar da zuciyata ga kowane irin mugun abu, 
In aikata mugayen ayyuka da masu aikata mugunta, Kada 
in ci daga cikin abincinsu. 

5 Bari adalai su buge ni; Zai zama alheri: bari ya tsauta 
mini; Zai zama kyakkyawan mai, wanda ba zai karya kaina 
ba, gama addu'ata kuma za ta kasance cikin bala'o'insu. 

6 Sa'ad da aka hambarar da alkalansu a cikin duwatsu, Za 
su ji maganata. domin suna da dadi. 

7 Kasusuwanmu sun warwatse a bakin kabari, Kamar 
yadda ake sare itace a kasa. 

8 Amma idanuna suna gare ka, ya Yahweh Yahweh, a gare 
ka nake dogara. Kada ka bar raina a batacce. 

9 Ka kiyaye ni daga tarkon da suka sa mini, Da makunkun 
ma'aikatan mugunta. 

10 Bari mugaye su fadi cikin tarunsu, Sa'ad da na tsira. 


BABI NA 142 


1 (Maschil na Dawuda, Addu'a sa'ad da yake cikin kogon.) 
Na yi kira ga Ubangiji da muryata. Da muryata ga Ubangiji 
na yi rokona. 

2 Na kawo Karata a gabansa. Na nuna masa wahalata. 

3 Sa'ad da ruhuna ya yi rauni a cikina, Ka san hanyata. A 
cikin hanyar da na bi sun kafa mini tarko a boye. 

4 Na duba hannun damana, na duba, Amma ba wanda zai 
san ni. babu wanda ya kula da raina. 

5 Na yi kira gare ka, ya Yahweh, Na ce, Kai ne mafakata, 
da rabona a Kasar masu rai. 

6 Ka kasa kunne ga kukana; gama an kaskantar da ni: Ka 
cece ni daga masu tsananta mini; gama sun fi ni Karfi. 

7 Ka fitar da raina daga kurkuku, Domin in yabi sunanka, 
adalai za su kewaye ni. gama za ka yi mini alheri. 


BABI NA 143 


1 (Zabura ta Dawuda.) Ka ji addu'ata, ya Ubangiji, Ka kasa 
kunne ga roke-rokena, Ka amsa mini da amincinka, da 
adalcinka. 

2 Kada ka yi hukunci da bawanka, Gama a gabanka ba 
wani mai rai da zai sami barata. 

3 Gama makiyi sun tsananta wa raina. Ya bugi raina har 
Kasa; Ya sa na zauna cikin duhu, Kamar wadanda suka 
dade da mutuwa. 

4 Saboda haka ruhuna ya baci a cikina. Zuciyata a cikina ta 
zama kufai. 

5 Na tuna da zamanin dā. Ina tunani a kan dukan 
ayyukanka; Ina jin dadin aikin hannuwanku. 

6 Na mika hannuwana zuwa gare ka, Raina yana jin 
Kishinka, Kamar kasa mai Kishi. Selah. 

7 Ka kasa kunne gare ni da sauri, ya Yahweh, ruhuna ya 
Kare, Kada ka boye fuskarka daga gare ni, Kada in zama 
kamar wadanda suke gangarawa cikin rami. 

8 Ka sa ni in ji madawwamiyar Kaunarka da safe. Gama 
gare ka na dogara: Ka sa in san hanyar da zan bi. Gama na 
daukaka raina zuwa gare ka. 

9 Ya Yahweh, ka cece ni daga makiyana, Na gudu zuwa 
gare ka ka boye ni. 

10 Ka koya mini in aikata nufinka. gama kai ne Allahna: 
ruhunka nagari ne; Ka kai ni cikin Kasar gaskiya. 

11 Ka rayar da ni, ya Ubangiji, saboda sunanka, Ka ceci 
raina daga wahala. 


12 Da madawwamiyar kaunarka ka karkashe makiyana, Ka 
hallakar da dukan wadanda suke azabtar da raina, Gama ni 
bawanka ne. 


BABI NA 144 


1 (Zabura ta Dawuda.) Yabo ya tabbata ga Yahweh karfina, 
Wanda ya koya wa yaki yaki, Yatsana yaki! 

2 Nagarta, da kagarana; Hasumiyara mai tsayi, da mai 
cetona; garkuwata, da wanda na dogara gare shi; Wanda ya 
mallake mutanena a karkashina. 

3 Yahweh, mene ne mutum, Da za ka san shi! Ko dan 
mutum, da za ka yi masa hisabi! 

4 Mutum kamar banza ne, kwanakinsa kamar inuwa ce mai 
shudewa. 

5 Ka rusuna, ya Ubangiji, ka sauko, Ka taba duwatsu, su yi 
hayaki. 

6 Ka fitar da walkiya, ka warwatsa su, Ka harba kibanka, 
ka hallaka su. 

7 Ka aika hannunka daga sama. Ka cece ni daga manyan 
ruwaye, Daga hannun baki. 

8 Bakinsu yakan fadi maganar banza, Dama kuma hannun 
dama na Karya ne. 

9 Zan raira maka sabuwar waka, ya Allah, A kan zabura da 
kayan kirtani goma zan raira yabo gare ka. 

10 Shi ne yake ba da ceto ga sarakuna, Ya ceci bawansa 
Dawuda daga mummunan takobi. 

11 Ka cece ni, ka cece ni daga hannun bakon yara, 
Wadanda bakinsu yake maganar banza, Da hannun 
damansu kuma hannun dama na Karya. 

12 Domin 'ya'yanmu su zama kamar tsire-tsire da suka 
girma a kuruciyarsu. Domin 'ya'yanmu mata su zama 
kamar duwatsun kusurwa, an goge su da kwatankwacin 
fada. 

13 Domin rumbunmu su cika, Ba da kowane irin tanadi, 
Domin tumakinmu su haifi dubbai da dubu goma a 
titunanmu. 

14 Domin shanunmu su yi karfi su yi aiki. Kada a yi kutse, 
ko fita; cewa babu wani korafi a titunan mu. 

15 Mai farin ciki ne mutanen da suke cikin irin wannan 
hali, Ish 10.14Ish 41.15 Mai farin ciki ne mutanen da 
Ubangiji ne Allahnsu. 


BABI NA 145 


1 Zan yabe ka, ya Allahna, ya sarki. Zan yabi sunanka har 
abada abadin. 

2 Kowace rana zan sa maka albarka. Zan yabi sunanka har 
abada abadin. 

3 Yahweh mai girma ne, abin yabo ne kwarai! kuma 
girmansa ba a iya bincikensa. 

4 Wata tsara za ta yabi ayyukanka ga wani, Za su ba da 
labarin manyan ayyukanka. 

5 Zan yi magana a kan daukakar girmanka, Da ayyukanka 
masu banmamaki. 

6 Mutane za su yi magana a kan manyan ayyukanka masu 
ban tsoro, Zan kuwa bayyana girmanka. 

7 Za su yi ta ambaton alherinka da yawa, Za su raira waka 
ga adalcinka. 

8 Yahweh mai alheri ne, mai jinkai ne. Mai jinkirin yin 
fushi, mai yawan jinkai. 


ZABURA 


9 Yahweh nagari ne ga kowa, jinkansa kuma yana bisa 
dukan ayyukansa. 

10 Dukan ayyukanka za su yabe ka, ya Yahweh! 
tsarkakanka kuma za su albarkace ka. 

11 Za su yi magana a kan daukakar mulkinka, Za su yi 
maganar ikonka. 

12 Domin ya sanar da 'ya'yan mutane manyan ayyukansa, 
Da daukakar daukakar mulkinsa. 

13 Mulkinka madawwamin mulki ne, Mulkinka kuma yana 
dawwama har dukan zamanai. 

14 Yahweh yana karfafa dukan wadanda suka fadi, Yakan 
ta da wadanda aka rusuna. 

15 Idanun duka suna kallonka. Ka ba su abincinsu a kan 
kari. 

16 Ka bude hannunka, Ka biya wa kowane mai rai rai. 

17 Yahweh mai adalci ne a cikin dukan tafarkunsa, Mai 
tsarki ne a cikin dukan ayyukansa. 

18 Yahweh yana kusa da dukan wadanda suke kira gare shi, 
Da dukan wadanda suke kira gare shi da gaske. 

19 Zai biya wa wadanda suke tsoronsa bukata, Ya kuma ji 
kukansu, ya cece su. 

20 Yahweh yana kiyaye dukan wadanda suke kaunarsa, 
Amma zai hallaka dukan mugaye. 

21 Bakina zai yi magana da yabon Ubangiji, Bari dukan 
'yan adam su yabi sunansa mai tsarki har abada abadin. 


BABI NA 146 


1 Ku yabi Ubangiji. Ku yabi Ubangiji, ya raina. 

2 Sa'ad da nake da rai zan yabi Yahweh, Zan raira wakar 
yabo ga Allahna tun da raina. 

3 Kada ku dogara ga hakimai, Ko a kan dan mutum, wanda 
ba shi da taimako. 

4 Numfashinsa yakan fita, ya koma kasarsa. A wannan rana 
tunaninsa ya bace. 

5 Mai farin ciki ne wanda Allah na Yakubu ya taimake shi, 
Wanda yake dogara ga Ubangiji Allahnsa. 

6 Wanda ya yi sama, da kasa, da teku, da dukan abin da ke 
cikinsu, Wanda yake kiyaye gaskiya har abada. 

7 Wanda yake hukunta wadanda ake zalunta, Yakan ba da 
abinci ga mayunwata. Ubangiji yana kwance fursunoni. 

8 Yahweh yana bude idanun makafi, Yahweh yana ta da 
wadanda suka rusuna, Yahweh yana kaunar adalai. 

9 Yahweh yana kiyaye baki. Yakan taimaki marayu da 
gwauruwa, amma yakan juyar da hanyar mugaye. 

10 Yahweh zai yi mulki har abada abadin, Allahnki, 
Sihiyona, har dukan zamanai. Ku yabi Ubangiji. 


BABI NA 147 


1 Ku yabi Yahweh, gama yana da kyau mu raira yabo ga 
Allahnmu. gama yana da dadi; kuma yabo ne kyakkyawa. 

2 Yahweh ya gina Urushalima, Ya tattaro wadanda suka 
kora daga Isra'ila. 

3 Yakan warkar da masu raunin zuciya, Yakan daure 
raunukansu. 

4 Yakan kididdige adadin taurari. Ya kira su duka da 
sunayensu. 

5 Ubangijinmu mai girma ne, yana da iko mai girma, 
Fahimtarsa ba ta da iyaka. 

6 Yahweh yana daukaka masu tawali'u, Yakan jefar da 
mugaye a kasa. 


7 Ku raira waka ga Ubangiji da yabo. Ku raira yabo da 
garaya ga Allahnmu. 

8 Wanda ya lullube sararin sama da gizagizai, Yakan yi 
tanadin ruwa ga kasa, Yakan sa ciyawa ta tsiro a kan 
duwatsu. 

9 Yakan ba dabba abincinsa, Yakan ba da hankaka masu 
kuka. 

10 Ba ya jin dadin karfin doki, Ba ya jin dadin kafafun 
mutum. 

11 Yahweh yana jin dadin wadanda suke tsoronsa, Da 
wadanda suke dogara ga jinkansa. 

12 Ku yabi Yahweh, ya Urushalima! Ku yabi Allahnki, ya 
Sihiyona. 

13 Gama ya karfafa sandunan kofofinki. Ya albarkaci 
'ya'yanki a cikinki. 

14 Ya ba da salama a kan iyakokinki, Ya cika ki da mafi 
kyaun alkama. 

15 Ya aika da umarninsa a duniya, Maganarsa tana gudu da 
sauri. 

16 Yakan ba da dusar kankara kamar ulu, Ya watsar da 
sanyi kamar toka. 

17 Yakan fitar da kankara kamar Koshi, Wa zai iya tsayawa 
a gaban sanyinsa? 

18 Ya aiko da maganarsa, ya narkar da su, Yakan sa 
iskarsa ta buso, ruwaye kuma su yi ta gudana. 

19 Yakan fada wa Yakubu maganarsa, Ya fada wa Isra'ila 
dokokinsa da farillansa. 

20 Bai aikata da kowace al'umma haka ba, Amma ga 
shari'arsa, ba su san su ba. Ku yabi Ubangiji. 


BABI NA 148 


1 Ku yabi Ubangiji. Ku yabi Ubangiji daga sama, Ku yabe 
shi a cikin tuddai. 

2 Ku yabe shi, ku dukan mala'ikunsa, Ku yabe shi, ku 
dukan rundunarsa! 

3 Ku yabe shi, ku rana da wata, Ku yabe shi, ku dukan 
taurarin haske. 

4 Ku yabe shi, ku sammai na sama, da ruwayen da suke 
bisa sammai! 

5 Bari su yabi sunan Yahweh, Domin ya ba da umarni, an 
halicce su. 

6 Ya tabbatar da su har abada abadin, Ya ba da doka wadda 
ba za ta wuce ba. 

7 Ku yabi Yahweh daga duniya, ku dawakai da dukan 
zurfafa. 

8 Wuta da kankara; dusar kankara, da tururi; guguwar iska 
mai cika maganarsa: 

9 Duwatsu, da dukan tuddai; itatuwa masu 'ya'ya, da dukan 
itatuwan al'ul. 

10 Dabbõbi, da dukan dabbobi. abubuwa masu rarrafe, da 
tsuntsaye masu tashi. 

11 Sarakunan duniya, da dukan mutane. Hakimai, da dukan 
alkalai na duniya. 

12 Samari da 'yan mata; tsofaffi, da yara: 

13 Bari su yabi sunan Yahweh, Gama sunansa kadai ne 
madaukaki. daukakarsa tana bisa duniya da sama. 

14 Yakan daukaka kahon mutanensa, Yabo ga dukan 
tsarkakansa. Har ma na Isra'ilawa, jama'ar kusa da shi. Ku 
yabi Ubangiji. 


ZABURA 


BABI NA 149 


1 Ku yabi Ubangiji. Ku raira sabuwar waka ga Ubangiji, 
Ku raira yabonsa cikin taron jama'ar tsarkaka. 

2 Bari Isra'ila su yi murna da wanda ya yi shi, Bari 
mutanen Sihiyona su yi murna da Sarkinsu. 

3 Bari su yabi sunansa da rawa, Su raira yabo gare shi da 
garaya da garaya. 

4 Yahweh yana jin dadin jama'arsa, Zai Kawata masu 
tawali'u da ceto. 

5 Bari tsarkaka su yi murna da daukaka, Bari su raira waka 
da babbar murya a kan gadajensu. 

6 Bari daukakar Allah ta tabbata a bakinsu, Da takobi mai 
kaifi biyu a hannunsu. 

7 Domin a dauki fansa a kan al'ummai, Da hukunta mutane. 
8 A daure sarakunansu da sarkoki, Da sarkoki na karfe. 

9 Domin a hukunta su da aka rubuta, Dukan tsarkaka suna 
da daraja. Ku yabi Ubangiji. 


BABI NA 150 


1 Ku yabi Ubangiji. Ku yabi Allah a Haikalinsa, Ku yabe 
shi cikin sararin ikonsa. 

2 Ku yabe shi saboda manyan ayyukansa, Ku yabe shi 
saboda girman girmansa. 

3 Ku yabe shi da Karar kaho, Ku yabe shi da garaya da 
garaya. 

4 Ku yabe shi da garaya, ku yi rawa, Ku yabe shi da kayan 
kide-kade da gawa. 

5 Ku yabe shi da kuge masu Karfi, Ku yabe shi da kuge 
masu karfi. 

6 Bari kowane mai numfashi ya yabi Yahweh. Ku yabi 
Ubangiji. 


